STUTT MYNDSKREYTT 
KYNNINGARHANDBÓK UM ÍSLAM. 





I nafni Guðs, hins náðuga, hins miskunnsama. 





STUTT MYNDSKREYTT 
KYNNINGARHANDBÓK UM ÍSLAM. 























Önnur útgáfa 


I.A. Ibrahim 
Almennir ritstjórar Vísindaritstjórar 
Doktor. Williham (Daoud) Peachy Prófessor Harold Stewart Kuofi 
Michael (Abdul-Hakim) Thomas Prófessor F.A. State 
Tony (Abu-Khaliyl) Sylvester Prófessor Mahjoub O. Taha 
Idris Palmer Prófessor Ahmad Allam 
Jamaal Zarabozo Prófessor Salman Sultan 
Ali AlTimimi Aðstoðar-Prófessor Professor H.O.Sindi 


Íslensk þýðing: Haukur Þór Þorvarðarson. 


Haukur.Thorvardarson @ gmail.com 


www Jslamic-invitation.com 


Mynd á forsíðu: Meira en ein milljón múslíma frá löndum um allan heim biðst fyrir saman í 


Haram-moskunni í Mekka. 


Mynd á baksíðu: Moska Múhameðs spámanns #5 í Medina. 


HÓFUNDARRÉTTUR 


Höfundarréttarákvæði: 


Höfundarréttur © 1997, 1996 I.A. Abu-Harb 

Allur réttur er áskilinn. Ekkert á þessum vefsíðum eða bókina sem ber titilinn 
“ A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam" má endurprenta eða miðla í 
hvaða formi sem er eða með neinu móti á rafrænan eða vélrænan hátt, þ.m.t. 
ljósritun og hljóðritun, eða með gagnageymslu- eða leitarkerfum, án skriflegs 
leyfis höfundar, nema um sé að ræða tilvik af því tagi sem eru skilgreind hér á 


eftir. 


Um endurútgáfu: 


Endurútgáfa, endurprentun eða afritun af vefsíðum þessum, einstökum síðum 


eða bókinni í heild, er leyfileg án endurgjalds með eftirgreindum skilyrðum: 


(1) Engar breytingar, viðbætur eða úrfellingar, má gera. 


(2) Bæta má við texta og krækju í lok hverrar síðu sé leturstærð a.m.k. 12 pt. 


Vefslóðin er www.islam-guide.com 


Gætið þess að leyfi þetta nær ekki til greina og krækja á síðunni “ For More 


Information on Islam" eða til annarra tungumála á þessum vefsíðum en ensku. 


Bókasafn Bandríska Ríkisins Bókasrká Númer Bókar: 97-67654 


ISBN: 9960-34-011-2 





EFNISYFIRLIT 











Isid e T ————————————  —— eee ae y 
1. kafli 
Vitnisburóir um pau sannindi sem felast í Íslam. 
(1) Vísindaleg kraftaverk í hinni helgu bók, Kóraninum ..................... eee 10 
a. ) bad sem Kóraninn segir um þróun fósturvísa — ^... 11 
b. ) Bad sem Kóraninn segir um fjöll  ............aaaaaaaaaaaasassassanssnssassnnsanssnnsnnsannnansnaniaa 17 
c. ) Það sem Kóraninn segir um upphaf alheimsins ...................... eene 19 
d. ) Það sem Kóraninn segir um hvelaheila..................aaaasaaassassasssssssssassansannean eni 2 
e. ) bad sem Kóraninn segir um innhöf og fljót .................... seen 23 
f. ) Það sem Kóraninn segir um úthöf og undiróldur........................... esses 25 
g. ) Pað sem Kóraninn segir um Sky a dieses Died eau ÁR Mx toig 27 
h. ) Ummæli vísindamanna um vísindaleg kraftaverk í hinni helgu bók, 


KeOraninuins<., r a sand sak r R Rr R R? RV U A j | "= 


(2) Sú erfiða praut að semja nokkuð sem jafnast að fegurð á við kafla í hinni helgu bók, 


Kóraninum áðan laa ssk karain arsa asii 38 
(3) Spádómar Biblíunnar um komu Múhameðs spámanns p spámanns 

DRE ea a ose seer ose eee ee 39 
(4) Vers í Kóraninum sem geta óorðinna atburða sem síðar 

TU agi ða 42 


(5) Kraftaverk Múhameðs spámanns BH aaa 


(6) Fábrotnir lifnaðarhættir Múhameðs............aaaaaaaaaasaasaaaaaaaasaðaaaaaaaananaaaaaaannnananaaaaannnnnanaaaaanaaað 43 
(T) Vöxtur og útbreiðsla Íslams. ose nus Des eee Fe p Ete Drev s tete ed eae i Rb 47 
2. kafli 
Hvernig má Íslam verða að gagni .......cccccsscsssssesssssesssssesssessssssessuesscsessecsesssesessssussuesessesseeseeseess 48 
(liða Paradís aaa ad heed Seta dA ui Soma teed estet be hui að 48 
(2) Erelsun frá Vitis] din Wins vala ee ee EE ed D be eod 49 
(3) Sönn hamingja og innri TO o eodeni era buone in 50 
(4) Fyrirgefning fornra synda ———— — 4aaaaaaaaaaaaaaaasassassanasansannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnninnnnnnnaa 51 
3. kafli 
Almennar upplýsingar um [slam.........ccccccccsssscssesssssessesseesesseesesssssssucsssucsessesseesessseussnssesseseeseees 52 


Hvað ead CIE (sk scs ma E mM E E ME EU 52 


Grundvallartrúarkenningar Islams...........c.scsscssessssssssssssssssscssesscseescssssessessesssssssucsussucseeseeseeneeses 52 
(1) EG c —————— Á———————— a aa 32 
(2 A assistant Taa r tiros nl gil A AÐ las neki tu UM 54 
(3) Trúin á opinberunarbækur Guðs: nösaska reis teen Á a snakk ath óða nba sa 54 
(4) Trúin á spámenn og sendiboða Guðs sumarins aða tu icti Eas bead 55 
(5) Trúin OMG eese RUN RS RIÐ a dd eR Ree DOMUM 55 
(6) Trúin á Al-QuaddT sa NETTES 55 

Eru til aðrar helgar heimildir en Kóraninn?............aaaaaaaaaaaaassøssansaassansanasansnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnninnninni 56 

Dæmi um ummæli Múhameðs spámanns NL. 56 

Hvað segir Íslam um dómsdag?............. sese tenete tenens 57 

Flvernig verður maður A 2 uio ioris ented tales A dll 59 

Um hvað RE FR NIÐRI aia eae ES 61 

Hver var Múhameð spámaður NN ` b. 61 

Áhrif útbreiðslu Íslams á þróun vísindanna. ..........scsscsscssessessessessessesssssessssssssesseessssssesseseeseess 63 

Hverju trúa múslímar um egna anga aaa 64 

Afstaða Íslams til hrySjuverka..........ccescssessessssesssssssssscsssssesssescssesssscsssesesssscsnsesesseenceseaseecsss 66 

Mannréttindi og réttlæti í fslam................. esee tette ntnennenis 68 

Staða kvenna í ISl aoe oc RAM RA ga 70 

Fjölskyldan í I5 d. scola RI ed opp dM ynni 71 

Hvernig koma múslímar fram vió aldraða?..............aaaaaaaiaaasaasansannsansnnsannsnnsnnnnnnnnnnnnnnnninnnnnninnia 71 

Hinar fimm stoðir Us] ais "taka ccypinthacisndeeutableaciaigiewa mises 72 
(1) Trúarjátning aa tla ða aðal again 72 
Pig >) íE 72 
(3) Olmusa Zakat (framfærsla fátækra)... 73 
(4) Að RA á á la á a a A kl 73 
(5) Puaermsteror ul MORES iðni e Ub Erit cad pM DIU EM UE 74 

ssl egret lel e PET NRI 75 

Frekari upplýsingar um Íslam ............ 0066. ccssessessessessesssesssscssssucsscsessecsessscsessesussuesesssseeneeseess 76 

Ábendingar og athugasemdir um DOKiNa..........cecccsesssssessssssssesesssesssessessesssescsssssssucsesseeseeneeseess 79 

WAVES iur isa sta ced — Á—————————— À————— sau oa 80 


Formáli 


Þetta vefsetur er stutt kynningarhandbók um Íslam og samanstendur af þremur 


köflum. 


Fyrsti kaflinn, ,, Vitnisburðir um þau sannindi sem felast í 
Íslam, “ svarar mikilvægum spurningum sem sumir spyrja: 
A) Er Kóraninn orðrétt frá 
Guði kominn, 
opinberaður af honum? 
B) Er Múhameð 35 ! 
sannarlega spámaður, 


sendur af Guði? 





C) Er Íslam sannarlega trú 
frá Guði komin? 
Í þessum kafla er greint frá sex mismunandi sönnunum fyrir 
þessu: 

(1) Vísindaleg kraftaverk í hinni helgu bók, Kóraninum: Í þessum hluta 
eru reifadar (með myndum) nokkrar nýlega uppgötvaðar 
vísindalegar staðreyndir, sem koma fram í Kóraninum sem 
opinberaðist fyrir fjórtán öldum. 

(2) Sú erfiða þraut að semja nokkuð sem jafnast að fegurð á við kafla í 
hinni helgu bók Kóraninum: Í Kóraninum skorar Guð á mennina að 
skapa einn kafla sem jafnast að fegurð á við kafla í hinni helgu bók 
Kóraninum. Allt frá því Kóraninn var opinberaður fyrir fjórtán 
öldum hefur engum tekist að leysa þessa þraut, jafnvel þó að stysti 


kafli í Kóraninum (108. kafli) sé aðeins tíu orð. 


! Eftirfarandi orð á arabísku merkja {Megi friður og blessanir hvíla yfir honum]. 


ms 


(3) Spádómar Biblíunnar um komu Mühameós 25, spámanns Íslams: 
þessum hluta eru reifaðir ýmsir þeir spádómar Biblíunnar sem spá 
fyrir um komu Múhameðs spámanns 35, 

(4) Vers í Kóraninum sem geta óorðinna atburða sem síðar rættust: Í 
Kóraninum er getið óorðinna atburða sem síðar rættust, t.d. sigurs 
Rómverja á Persum. 

(5) Kraftaverk sem Múhameð spámaður #5 vann: Mörg kraftaverk 
vann Múhameð spámaður #5. Um þau báru margir vitni. 

(6) Fábrotnir lifnaðarhættir Múhameðs 3E. Hér kemur fram með 
skýrum hætti að Múhameð #5 var ekki falsspámaður kominn til að 
öðlast veraldleg gæði, frægð eða völd. 

Af þessum sex sönnunum getum við dregið þá ályktun að: 
e Kóraninn hlýtur að vera orðrétt frá Guði kominn, og 
opinberaður af honum. 
e Muhamed 3€ er sannarlega spámaður, sendur af Guði. 


e Íslam er sannarlega trú frá Guði komin. 


Viljum við vita hvort trú sé sönn eða föls ættum við ekki að byggja á tilfinningum, 
skoðunum eða hefðum. Við skyldum frekar byggja á rökhyggju og vitsmunum. 
Þegar Guð sendi spámenn sína studdi hann þá með kraftaverkum og jarteiknum 
sem sönnuðu að þeir væru sannlega spámenn sendir af Guði og að trúin sem þeir 


boðuðu væri sönn. 


2. kaflinn, ,, Hvernig má Íslam verða að gagni" reifar það gagn sem trúuðum 
einstaklingum stendur til boða, svo sem: 
(1) Hliðið að eilífri paradís. 
(2) Frelsun frá vítiseldinum. 
(3) Sönn hamingja og innri friður. 


(4) Fyrirgefning fornra synda. 


Í 3. kaflanum, ,,Almennar upplysingar um Íslam", eru reifadar 
almennar upplýsingar um Íslam, leiðréttar ýmsar ranghugmyndir um Islam og 
algengum spurningum svarað, eins og: 

e Hvað segir Íslam um hryðjuverk? 


e Hyver er staða konunnar í Íslam? 


1. kafli 








Vitnisburdir um pau sannindi sem felast i Islam 





Guð studdi síðasta spámann sinn, Múhameð, AE 
mórgum kraftaverkum og mórgum sónnunum pess aó 
hann var sannarlega spámaður sendur af Guði. Guð 
studdi einnig síðustu opinberunarbók sína, Kóraninn, 
mörgum kraftaverkum til að sanna mönnunum að 
Kóraninn er orðrétt frá Guði kominn, opinberaður af 


2 


honum, en ekki ritadur af nokkrum daudlegum manni. I 





þessum kafla eru reifaðar nokkrar sannanir þess. 


Hin helga bók, Kóraninn 


1) Vísindaleg kraftaverk í hinni helgu bók, 
Kóraninum 

Kóraninn er orðrétt ræða Guðs sem hann opinberaði Múhameð spámanni 
sínum $ fyrir tilstilli Gabriels engils. Múhameð 3% lærði Kóraninn utan að og las 
hann félögum sínum fyrir. Þeir lærðu hann einnig utan að og skrifuðu niður og fóru 
síðan yfir það sem skrifað var með Múhameð spámanni. 3 Einnig fór Múhameð 
spámaður #5 einu sinni á hverju ári, og tvisvar síðasta árið sem hann lifði, yfir 
Kóraninn með Gabríel engli. Margir eru þeir múslímar, og það fram á okkar daga, 
sem tekist hefur að læra Kóraninn utan að eftir opinberun hans. Þeir yngstu sem 
hefur tekist að læra hann allan utan að eru um tíu ára gamlir. Ekki hefur einum 

stafkrók í Kóraninum verið breytt í aldanna rás. 
Kóraninn, sem opinberaðist fyrir fjórtán öldum, getur staðreynda sem 
vísindamenn hafa ekki staðfest eða uppgötvað fyrr en tiltölulega nýlega. Þetta 
sannar okkur án nokkurs vafa að Kóraninn hlýtur að vera orðrétt Guðs boðun, 


boðaður Múhameð spámanni af honum, og að Múhameð samdi Kóraninn ekki né 


10 





annar dauðlegur maður. betta sannar einnig að Múhameð SE var sannarlega 
spámaður Guðs. Það er ómögulegt að nokkur manneskja gæti hafa haft sömu 
þekkingu fyrir fjórtán öldum og menn hafa nú öðlast með nýjustu vísindalegu 


aðferðum og hátæknibúnaði. Nokkur dæmi fylgja hér á eftir: 


A) Það sem Kóraninn segir um þróun fósturvísa 


Í hinni helgu bók, Kóraninum, talar Guð um þróunarferli fósturvísa í mönnum. 


«€ Vér skópum manninn af leir. Settum hann síðan sem Lifandi dropa tryggan stað. 


bví næst breyttum Vær dropanum í alaqah (hlaupið blóð) og alaqah í mughdah 
(tuggið efni)... > (Kóran, 23:12-14)! 


Arabíska orðið ,, alaqah” getur haft þrjár merkingar: 
(1) Blóðsuga, (2) hlutur sem svífur í lausu lofti , (3) blóðkökkur. 


Pegar við berum blóðsugu saman við fósturvísi í alaqah-stiginu getum við fundið 
líkindi milli þessara tveggja? mismunandi hluta, eins og sjá má á mynd 1. Á þessu 
prounarstigi fær fósturvísirinn einnig næringu úr blóði móðurinnar líkt og blóðsuga 


nærist á blóði annarra dýra. 


Önnur merking orðsins ,, alaqah" er ,, hlutur sem svífur í lausu lofti”. Þetta sjáum 
við á myndum 2 og 3, þ.e. að fósturvísirinn flýtur í legvökva móðurinnar á alaqah- 


stiginu. 





Upprunalega versið er þó á arabísku. 
? The Developing Human, Moore and Persaud, 5. útg., bls. 8. 
? Human Development as Described in the Qur'an and Sunnah, Moore og fleiri, bls. 36. 


11 


T E Pbverskuráarmynd af fósturhimnu 
A. Frumfostur 1 





Hjarta | 


B. Fósturvísir / 





Mynd 1: Þessi teikning sýnir hversu lík blóðsuga og fósturvísir eru á alaqah-stiginu. 
(Teikning af blóðsugu í bókinni „Human Development as Desribed in the Qur'an 
and Sunna” „ Moore og fleiri (et.al) , bls. 37, einföldun úr ,, Integrated Principles of 
Zoology" Hickman og fleiri. Teikning af fósturvísi úr „The Developing Human", 
Moore og Persaud, 5. útg., bls. 73.) 


intervillius rum 


ee mæðra blóð 


mæðra sinusoíd 





Mynd 2: Við sjáum á þessari mynd að fósturvísirinn er fljótandi í móðurkviðnum á 


alaqah-stiginu. („The Developing Human", Moore, 3. útg., bls. 66.) 


12 





Mynd 3: Á þessari smásjármynd sést að fósturvísirinn er fljótandi í móðurlífinu 
(merktur B) á alaqah-stiginu (um 15 daga gamall). Raunstærð fósturvísisins er 0.6 
mm („The Developing Human", Moore, 3. útg., bls. 66, úr Histology, Leeson og 
Leeson.) 

Þriðja merking orðsins ,,alaqah” er blóðkökkur. Við sjáum að ytra útlit 
fósturvísisins og belgsins utan um hann er á meðan á alaqah-stiginu stendur svipað 
útliti blóðkekks, vegna þess að það er tiltölulega mikið blóð í fósturvísinum á fyrstu 
dögum fóstursins". Blóðið í fósturvísinum fer heldur ekki á hreyfingu fyrr en eftir 


þrjár vikur“. Þannig er blóðkökkur svipaður fósturvísi á þessu próunarstigi. 


Baklægar slagæðar Þriðja títa 











Baklægar Tengi stilkur 


cema hatesar hringslagæðar 


= — 


a naflastrengs 


+ 
Hjarta slóngur æ” 
! g y slagæðar 


# 


Bláæðar | = 


Mynd 4: Myndin sýnir frumstætt æðakerfi fósturvísis á alaqah-stigi. Ytra útlit 


Fósturhimna 


Blá slaglæðar 


Æðaflækja á blómi 


fósturvísisins og belgsins utan um hann er svipað útliti blóðkekks vegna þess 
tiltölulega mikla blóðs sem er í fósturvísinum. („The Developing Human", Moore, 


5. útg., bls. 65.) 


! Human Development as Described in the Quran and Sunnah, Moore og fleiriog fleiri, bls. 37-38. 
? The Developing Human, Moore and Persaud, 5. titg., bls. 65. 


13 


Þessar þrjár merkingar orðsins ,a/laqah" visa á nákvæman hátt til lýsinga á 


fósturvísi á alaqah-stiginu. 


Næsta stig sem getið er í versinu sem áður var nefnt er mudghah-stigið. Arabíska 
orðið ,mudghah” þýðir „tuggið efni” '. Ef tekið væri tuggið tyggigúmmí og borið 
saman við fósturvísi á mudghah-stiginu kæmi í ljós að fósturvísir á mudghah-stigi 
bæri keim af tuggnu efni. Vísindaleg skýring á þessu er að frumdeildir aftan á 
fósturvísinum „líta nokkurn veginn út eins og tannaför á tuggnu efni" . (Sjá myndir 


5 og 6.) 


Hvernig gat Mühameó p mógulega vitaó betta allt fyrir 1400 árum? Vísindin hafa 
fyrst uppgötvað þetta á síðustu árum með hjálp hápróaóra rannsóknatóla og öflugra 
smásjáa sem voru, eins og allir vita, ekki til fyrir 1400 árum. Hamm og 
Leeuwenhoek voru fyrstu vísindamennirnir sem sáu sæðisfrumur (, spermatozoa") í 
endurbættri smásjá árið 1677 (meira en 1000 árum eftir daga Múhameðs). Þeir 
héldu þá ranglega að sæðisfruman innihéldi frummótað mannslíkan sem myndi 


vaxa ef það næði að synda upp fæðingarveginn.“ 





ynd 5: Ljósmynd af fósturvísi á mudghah-stiginu (28 
daga gamall). Fósturvísirinn lítur á þessu stigi út eins og tuggið efni vegna þess að 
frumdeildir aftan á fósturvísinum líta út eins og tannaför. Raunstærð fósturvísisins 
er 4 mm („The Developing Human", Moore og Persaud, 5. útg, bls. 82, frá 


prófessor Hideo Nishimura, Kyoto University, Kyoto, Japan.) 


! The Developing Human, Moore and Persaud, 5. útg., bls. 8. 
? The Developing Human, Moore og Persaud, 5. útg., bls. 9. 


14 


A. Fosturvisir 
Eyma pittur 
Kjàlkabagi Þriðji talkn bogi 






Tungubeinsbogi . 
Rofubein — 


a. 
ia 
d 


a f. A 
T i 
LY pde £ ; 
1 "a 
Minute 


26 $ tdagur 


1 Raunstærð 


B. Tyggjó 





Mynd 6: begar borin eru saman 
fósturvísir á mudghah-stiginu og tyggigúmmí kemur í ljós að báðir hlutir eru mjög 
svipaðir. A) Teikning af fósturvísi á mudghah-stiginu. Við getum séð að 
frumdeildir aftan á fóstrinu líta út eins og tannaför. („The Developing Human", 


Moore og Persaud, 5. útg., bls. 79.) B) Mynd af tyggigimmii sem búið er að tyggja. 


Keith L. Moore, sem er prófessor emeritus, er einn fremsti vísindamaður á sviði 
rannsókna í líffærafræði og fósturfræði. Hann er höfundur bókarinnar „The 
Developing Human" sem hefur verið þýdd á átta tungumál. Þessi bók er vísindalegt 
grundvallarrit og hefur unnið til verðlauna sem besta bók skrifuð af einstaklingi. 
Höfundurinn, dr. Keith L. Moore, er prófessor emeritus í líffærafræði og 


, , 


frumuliffredi vid Háskólann í Toronto í Kanada. Þar var Moore 


aðstoðardeildarforseti í læknadeild. Þá hefur hann síðustu átta árin verið 


deildarforseti líffærafræðideildar. Árið 1984 fékk hann hin virtu verðlaun „J.C.B. 


15 


Grant Award" frá Félagi líffærafræðinga í Kanada. Moore hefur einnig stjórnað 
mörgum alþjóðlegum stofnunum eins og „Canadian and American Association of 


Anatomists" og „The Council of the Union of Biological Sciences". 


Árið 1981, á sjöundu læknaráðstefnunni í Dammam í Sádí-Arabíu, sagði prófessor 
Moore: „Það er mér mikil ánægja að hafa stuðlað að því að skýra þær staðhæfingar 
sem hafa verið skrifaðar í Kóraninn um þróun mannsins. Mér er ljóst að þessar 
staðhæfingar hljóta að hafa borist Múhameð frá Guði vegna þess að flestar þessar 
staðhæfingar voru ekki uppgötvaðar fyrr en mörgum öldum síðar. Þetta er mér 


sönnun þess að Múhameð hlýtur að hafa verið sendiboði Guðs. ,, 


Prófessor Moore var þá spurður eftirfarandi spurningar: „Þýðir þetta að þú trúir að 


Kóraninn sé orð Guðs?” Hann svaraði „Það vefst ekki fyrir mér.” 


Á annarri ráðstefnu sagði prófessor Moore: ,,...Vegna þess að þróun fósturvísa er 
flókið ferli stöðugra breytinga á meðan á þróun stendur legg ég til grunn að nýrri 
vísindalegri flokkun í þróun fósturvísa og þá byggt á Kóraninum og Sunnah (það 
sem Múhameð sagði, gerði og samþykkti). Slíkt kerfi er einfaldara, skiljanlegra og í 
samræmi við þá þekkingu sem vísindin hafa á fósturvísum. Nákvæmar rannsóknir á 
Kóraninum og hadith (sem eru trúverðugar frásagnir félaga spámannsins af því sem 
Múhameð sagði, gerði og samþykkti) hafa á síðustu fjórum árum leitt í ljós hreint 
út sagt ótrúlega nákvæma lýsingu á hinu líffræðilega ferli þróunar fósturvísa, miðað 
við að það var skrifað á 7. öld e. Kr. Aristóteles, sem er upphafsmaður vísindalegra 
rannsókna á fósturvísum, dró samlíkingar af henueggi á 4. öld f. Kr., en lýsti ekki 
bróunarstigum í smáatriðum. Lítið sem ekkert var vitað um þróunarstig og flokkun 
fósturvísa þangað til á 20. öldinni. Ekki er hægt að staðhæfa miðað við þessi 
vísindalegu rök að lýsingar á fósturvísum í Kóraninum geti verið byggðar á 
vitneskju frá 7. öld. Einu skynsamlegu rökin finnst mér vera að þessar lýsingar 


hljóti að hafa opinberast Múhameð fyrir tilstilli Guðs. Múhameð gæti ekki hafa 


16 


vitað þessar staðreyndir sjálfur vegna þess að hann var ólæs og óskrifandi og hafði 


enga vísindalega þjálfun." 
B) Það sem Kóraninn segir um fjöll 


Bók sem heitir Jörð („Earth“) er notuð sem grundvallarkennslubók í mörgum 
háskólum heims. Einn tveggja höfunda er prófessor emeritus Frank Press. Hann var 
vísindalegur ráðgjafi Jimmy Carters fyrrverandi forseta Bandaríkjanna og forseti 
„National Academy of Science" í Washington í 12 ár. Í bók Press er staðhæft að 
fjöll hafi rætur. Þessar rætur liggja djúpt undir fjallinu. Því eru fjöllin mótuð eins og 
pinnar. (Sjá skýringarmyndir 7, 8 og 9.) 

Svona er fjöllum lýst í Kóraninum, Guð sagði í Kóraninum: 

€ Breiddum Vér ekki úr jörðinni eins og hvílu, reistum Vér ekki fjöllin eins og 


tjaldsúlur? Ý (Kóran 78:6-7) 


` V | 
N Jarðskorpa / Fm 


/ | 30 
pr Moho ROT n 
p * - 


ki / " 
b. di pe 
Móntull Háraen fjarlægð ekki skalaó 








Skýringarmynd 7: Fjöll hafa rætur djúpt undir yfirborði jarðar (Earth, Press og 
Siever, bls. 413.) 


17 


Kákasus 
Fjöllinn 


Bresku Norður 








70 — 





Skýringarmynd 8: Fjöllin eru eins og pinnar og hafa rætur djúpt undir yfirborði 


jarðar. („Anatomy of the Earth", Cailleux, bls. 220.) 


Mountain range —~ «cm 






Deposition p us level 





> Sere 






2 Mantle 
7 a— Mountain root 





Skyringarmynd 9: Onnur skýringarmynd sem sýnir hvernig fjóll eru mynduð eins 
og pinnar, vegna djúpra róta undir fjöllunum. („Earth Science", Tarbuck og 


Lutgens, bls. 158.). 


Nýjustu kenningar í jarðfræði hafa fyrir satt að bað sæu rætur djúpt 
undir fjöllum (sjá skýringarmynd 9.) og að þessar rætur séu stærri og nái mörgum 
sinnum lengra niður en hæð fjallsins er yfir sjávarmáli. Með þetta að leiðarljósi 
væri kannski réttara að kalla fjöll „pinna“ vegna þess að fjöllin eru negld eins og 
pinnar niður í jarðskorpuna. Samkvæmt sögu vísindanna var þessi kenning um að 


fjöllin hefðu djúpar rætur fyrst sett fram á seinni hluta 19. aldar. 


18 


Fjöll hafa líka því mikilvæga hlutverki að gegna að styrkja 


jarðskorpuna. Þau koma í veg fyrir stöðuga jarðskjálfta. Guð sagði í Kóraninum: 


€ Hann setti traust fjöll á jörðina svo að hún bifadist ekki úr stað með ykkur. >. 
(Kóran, 16:15) 


Seinni tíma kenningar um jaróskorpuhreyfingar halda því fram að fjöll 
geri jarðskorpuna stöðugri. Þessi kenning um að fjöll geri jarðskorpuna stöðugri var 


mótuð í sambandi við rannsóknir á jaróskorpuhreyfingum upp tr 1960. 


Gæti einhver á tímum Múhameðs spámanns hafa vitað um rétta mótun fjalla? Gat 
einhver ímyndað sér að stórt og mikið fjall hefði í raun rætur sem næðu djúpt ofan í 
Jörðina eins og vísindamenn halda nú fram? Margar bækur um jarðfræði lýsa í 
umfjöllun sinni um fjöll aðeins því sem er sýnilegt á yfirborði jarðar. Þetta er vegna 
þess að þessar jarðfræðibækur voru ekki skrifaðar af sérfræðingum. En 


nútímajarðfræði hefur tekist að sanna að versin í Kóraninum eru rétt. 





C) Það sem Kóraninn segir um upphaf alheimsins 

Athuganir og kenningar í heimsmyndarfræðum staðfesta svo ekki verður um villst 
að í upphafi hafi alheimurinn aðeins verið reykský (þ.e. ský úr ógagnsæjum og 
heitum gastegundum)'. Þessi kenning er ein af ótvíræðum grunnkenningum 
heimsmyndarfræða nútímans. Vísindamenn hafa séð hvernig stjörnur myndast úr 


afgöngum af reyknum. (Sjá skýringarmyndir 10 og 11.) 


! The First Three Minutes, a Modern View of the Origin of the Universe, Weinberg, bls. 94-105. 


19 


Lýsandi stjörnur á himnum, sem við sjáum á nóttunni, voru í reyknum 


eins og allur alheimurinn. Guð segir í Kóraninum. 


€ Sidan hélt Hann upp til himins sem var reykhaf... >» (Kóraninn 41:11) 





Skýringarmynd 10: Ný stjarna að myndast úr gas- og rykskyi (stjórnupoka), en 
þessi stjörnuþoka er leifar reyks sem var upphaf alheimsins. („The Space Atlas”, 


Heather og Henbest, bls. 50.) 






Skýringarmynd 11: Lagoon-stjörnuþokan er ský gert af gasi og ryki. Stjörnuþokan 
er 60 ljósár að þvermáli. Útfjólubláa ljósið sem kemur frá stjörnuþokunni stafar af 
heitum stjörnum sem hafa myndast innan stjörnuþokunnar. („Horizons, Exploring 
the Universe", Seeds, mynd 9, úr Association of Universities for Research in 


Astronomy, Inc.) 


20 


Vegna þess að jörðin og himnarnir fyrir ofan (sólin, máninn, 
stjörnunnar, pláneturnar, sólkerfin o.s.frv.) eru gerð úr þessum sama reyk getum við 
staðhæft að jörðin og himininn eru ein samofin heild. Úr þessum einsleita reyk 


mótuðust þau og aðskildust síðan. Svo segir Guð í Kóraninum: 


€ Er hinum vantrúuðu eigi ljóst að himnarnir og jörðin voru ein samfella, sidan 


aðskildum Vér þau... », (Kóran, 21:30) 


Dr. Alfred Kroner er einn af fremstu jarðfræðingum í heiminum. Hann er prófessor 
í jarðfræði og er forseti jJarðfræðivísindadeildarinnar við Johannes Gutenberg- 
háskólann í Mainz í Þýskalandi. Kroner sagði að „miðað við uppruna Múhameðs 
... finnst mér óhugsandi að hann hefði getað vitað um sameiginlegan uppruna 
alheimsins vegna þess að vísindamenn hafa fyrst uppgötvað það á síðustu árum 
með hjálp afar flókinnar og háþróaðrar tæknilegrar aðferðafræði“ . Einnig sagði 
hann: „Maður sem ekki vissi neitt um kjarneðlisfræði fyrir 1400 árum hefði að 
mínu mati ekki mögulega getað komist að þeirri niðurstöðu að jörðin og himnarnir 


hefðu sama uppruna.“ 


D) Það sem Kóraninn segir um hvelaheila 
Ein frásögn Guðs í Kóraninum er um vantrúuð illmenni sem bönnuðu 


Múhameð spámanni að biðja við Kaaba. 
«€ Ef hann snýr ekki við drógum Vér hann á ennistoppnum, hinum synduga, 


ljúgandi ennistoppl... » (Kóran, 96:15-16) 
Af hverju er enninu lýst í Kóraninum sem sé það fullt af lygum og synd? 


Hvers vegna stendur ekki að maðurinn sjálfur hafi logið og syndgað? Hver eru 


tengslin milli ennisins, lyga og syndsemi? 


21 


Skyggnumst inn í hausküpuna um ennið. Par er það svæði í heilanum sem er 
kallað hvelaheili. (Sjá mynd 12.) Hvað segir lifedlisfredin um starfsemi 
hvelaheila? Í bókinni „Essentials of Anatomy & Physiology" stendur: „Hvötin að 
því að skipuleggja gjörð verður til í fremri hluta ennisblaðsins, fremst í heilaberki. 
Þarna er tengslasvæði heilans ...” ' Einnig stendur í bókinni: „Með tilliti til 


sambands þess við hvötina er ennissvæðið talið vera miðstöð árásarhneigðarinnar 
v 2 


Sjálfvirka hreyfikerfið i i 
yn Mið heill nar soma Kei 


Bragð Svæði 












Ósjálfvirka hreyfikerfið 


Fremri 


eilahvolf Sjónkerfis 


svæði 


Sjón Skorpa 


Talsvæði 
(Broca Svæði) 


Tals skilnings svæði 


Werniks Svæði 
Heyrnar tengt svæði (Werniks Svæði) 


Aðal Heyrnar Svæði 
n 
Mynd 12: Sneiómynd af vinstri hluta heilabarkar. Ennissvedid fremst í 
heilaberkinum. (,,Essentials of Anatomy & Physiology," Seeley og others, bls. 210.) 


Hlutverk þessa svæðis í heilaberkinum er að skipuleggja, hvetja til og hefja góða 


eða vonda hegðun og þar með ljúga eða segja satt. Því er rökrétt að segja að ennið 


! Essentials of Anatomy & Physiology, Seeley og fleiri, bls. 211. Einnig The Human Nervous System, Noback og 
fleiri, bls. 410-411. 
? Essentials of Anatomy & Physiology, Seeley og fleiri, bls. 211. 


22 


ljúgi og syndgi þegar einhver lýgur eda syndgar. Eins og stendur í Kóraninum: ,,... 
lygið og syndugt naseyah (ennið)!” 
Vísindamenn gerðu þessa uppgötvun um svæðið fremst í heilaberkinum fyrir sextíu 


árum samkvæmt prófessor Keith L. Moore.’ 


E) Það sem Kóraninn segir um innhöf og fljót 

Nýjustu vísindi hafa uppgötvað að það séu skil þar sem tvö ólík höf mætast. Þessi 
skil deila höfunum þannig að hvort um sig heldur sínum eiginleikum, t.d. hita, 
saltmagni og þéttleika.“ Sem dæmi má nefna að sjórinn í Miðjarðarhafinu er heitari, 
saltari og hefur ekki sama þéttleika og  Atlantshafssjórinn. Þegar 
Miðjarðarhafssjórinn mætir Atlantshafinu ofan á Gíbraltarþröskuldinum, þá færist 
hann nokkur hundruð kílómetra inn í Atlantshafið á 1000 m dýpi með sína 
eiginleika. Miðjarðarhafssjórinn heldur jafnvægi á þessu dýpi.“ (Sjá skýringarmynd 
13.) 


Atlandshafið Miðjarðarhafið 





0 z 
PN 200 
m á 
K 400 a deg: ur atlandshafinu Miðjarðarhafið 
© 600 sis Hafsjor 
= ° 
= 800 Gíbraltarskaginn 
2. 1000 s? Seltumagn hærra en 36,5% 
> í 


Skýringarmynd 13: Eins og sést á myndinni fer Miðjarðarhafssjórinn inn í 
Atlantshafið á 1000 m dýpi, yfir Gíbraltarþröskuldinn, með sína eiginleika, heitara, 
saltara og með minni þéttni, vegna skilanna sem þarna eru á milli. Hitastigin á 


myndinni eru mæld í Celsíusgráðum (C°). (Marine Geology, Kuenen, bls. 43) 


! ALE'jaz al-Elmy fee al-Naseyah (The Scientific Miracles in the Front of the Head), Moore og fleiri, bls. 41. 
? Principles of Oceanography, Davis, bls. 92-93. 
? Principles of Oceanography, Davis, bls. 93. 


23 


Þó að þetta séu þungar öldur, sterkir straumar og sjávarföll blandast höfin ekki. 


Hin helga bók Kóraninn nefnir að það séu skil á milli hafa þar sem þau mætast og 


að þau blandist ekki. Guð sagði: 


€ Hann hefur hleypt fram tveim hófum sem meetast. bad er talmi 4 milli peirra sem 
þau fá ekki yfirstigið Ý. (Kóran, 55:19-20) 
En þegar skil eru nefnd í Kóraninum á milli fersk- og saltvatns er talað um 


skilvegg. Guð segir í Kóraninum: 


«€ bað var Hann sem lét hófin tvó flæða, annað ferskt og sætt, hitt salt og beiskt, og 


setti hindrun og skilvegg á milli peirra. >» (Kóran 25:53) 


Maður gæti spurt beirrar spurningar: Af hverju kallar Kóraninn pað skilvegg sem 


skilur fersk- og saltvatn að, en ekki begar talað er um skil milli tveggja hafa? 


Nýjustu vísindi hafa uppgötvað að í ármynni, þegar ferskt (sætt) og salt vatn 
mætist, verður ekki sama orsakasamband á milli og þegar tvö höf mætast. Það hefur 
verið uppgötvað að munurinn á fersku og söltu vatni í ármynni er: „belti þar sem 


ool 


skörp þéttniskil eru milli laga." Þessi skilveggur (skilabelti) hefur annað saltmagn 


en ferskvatn eða saltvatn.“ 


! Oceanography, Gross, bls. 242. Sjá einnig Introductory Oceanography, Thurman, bls. 300-301. 
5 Oceanography, Gross, bls. 244, and Introductory Oceanography, Thurman, bls. 300-301. 


24 


Arminni 
Fráskilnaóur frá 
| Salt Vatn 


(Haf) 


Ferskt Vatn sætuvatni til saltvatns 
(Ur a) 





Lárétt blóndun 


Skýringarmynd 14: Langskurdarmynd sem sýnir saltmagn (mælt á þúsund %o bili) í 
ármynni. Sjá má skilin (skilabeltin) milli fersk- og saltvanins. (,,/ntroductory 


Oceanography" Thurman, bls. 301.) 


Þessar uppgötvanir hafa komið fram mjög nýlega með hjálp háþróuðustu tækni og 
vísinda við að mæla hita, saltmagn, þéttleika, súrefnisupplausn o.s.frv. Mannsaugað 
getur ekki séð þessi skil í vatninu með berum augum, þ.e. ferskvatn, saltvatn og 


skilabelti. 
F) Það sem Kóraninn segir um úthöf og undiröldur 
Guð segir í Kóraninum: 


€ Eða (ástand hins vantrúaða) sem dimma í djúpu hafi. Það er þakið öldum og ofan 


á þeim eru öldur og yfir grúfa ský. Ef hann réttir fram hönd sína fær hann ekki 


greint hana. » (Koran, 24:40) 


Í þessu versi er getið myrkursins í hafdjúpunum þar sem menn sjá ekki handa skil. 
Þetta er myrkrið 200 m undir sjávarmáli og neðar. Á þessu dýpi er nær engin birta. 


(Sjá skýringarmynd 15.) Og á meira en 1000 m dýpi er engin birta. Manneskja 


! (1) „Oceans", Elder og Pernetta, bls. 27. 


25 


getur aðeins kafað niður á 40 m dýpi nema þá í kafbát eða með sérstökum útbúnaði. 


Menn geta ekki lifað á meira en 200 m dýpi. 





Skýringarmynd 15: Milli 3 og 30 prósent af sólarljósi endurvarpast við yfirborð 
sjávar. Eftir fyrstu 200 m eru nær allir sjö litir litrófsins horfnir í myrkrið nema bláa 


ljósið. (Oceans, Elder og Pernetta, bls. 27.) 


Vísindamenn hafa nýlega uppgötvað þetta myrkur með sérstökum útbúnaði og 


kafbátum sem hafa gert þeim kleift að kafa í hafdjúpin. 


Svo má skilja af orðunum í versinu fyrrgreinda, ,,... í djúpu hafi. Það er þakið 
öldum, og ofan á beim eru öldur, og fyrir ofan þær eru ský ... “ , að hafdjúpin eru 
þakin öldum, og fyrir ofan þær öldur eru aðrar öldur. Það er ljóst að seinna 
öldulagið eru yfirborðsöldur sem við sjáum vegna þess að í versinu kemur fram að 
fyrir ofan seinna öldulagið eru skýin. En hvað með fyrsta öldulagið? Vísindamenn 
hafa nýlega uppgötvað undiróldur sem „verða til á béttleikaskilflótum, milli laga 


ool 


med mismunandi péttleika" . (Sjá skyringarmynd 16.) 


! Oceanography, Gross, bls. 205. 


26 


Undiróldurnar hylja hafdjúpið undir yfirborði hafsins vegna þessa að dýpri höfin 
hafa meiri þéttleika eins og hafið fyrir ofan pau. Undiröldur eru eins og 
yfirborðsöldur. Þær geta einnig myndað öldur eins og yfirborðsöldur. Mannsaugað 
greinir ekki undiröldur, en það er hægt að mæla þær með því að rannsaka hitastig 


og saltmagn á þessu dýpi. 


LIT 





eS: rue 
I 
E 














| 


J 
Undir óldur 


` béttur sjór ^ 






Minna þéttur” 
sjór 
Sjónarhorn 
Skýringarmynd 16. Undiróldur á skilfleti milli tveggja laga vatns með mismunandi 
þéttleika. Annað lagið er þétt (það neðra), hitt ekki eins þétt (hið efra). 


(,,Oceanography" Gross, bls. 204.) 


G) Paó sem Kóraninn segir um sky 
Vísindamenn hafa rannsakað mismunandi skýjagerðir og hafa uppgötvað ad 
regnský myndast eftir ákveðnu föstu kerfi sem tengist ólíkum vindum og 


skýjagerðum. 


! (3) Oceanography, Gross, bls. 205. 


21 


Ein gerð regnskyja eru skúraský. Veðurfræðingar hafa rannsakað hvernig skúraský 


myndast, hvernig skúraský mynda rigningu, hagl og eldingar. 


Þeir hafa komist að því að skúraský fara í gegnum eftirfarandi stig þegar þau 


framleiða rigningu: 


1) Vindurinn blæs skýjunum til: Skúraský taka að myndast þegar vindurinn blæs 


smærri skýjum (bólstraskýjum) saman. (Sjá skýringarmyndir 17 og 18.) 


= P 
sae.) ts a 4 7 R 
UN uidi u 
^ 





` " E $ 
Dreyfing lágra skýja om : k "I uu 
1TM90H-21522. 17, SEPT #00 Ë DNA ieee ý addis ` 


Skýringarmynd 17: Gervihnattarmynd af skýjum sem leita saman á svæðum B, C 
og D. Orvarnar 4 myndinni syna vindattina. (,,The Use of Satellite Pictures in 


Weather Analysis and Forecasting” Anderson og fleiri, bls. 188.) 


28 





Skýringarmynd 18: Skýjatásur  (bólstrasky) sem leita saman nálægt 


sjóndeildarhringnum, þar sem má sjá stórt skúraský. (,,Clouds and Storms" Ludlam, 
mynd 7.4.) 


2) Sameining: Skýjatásur mynda saman eitt stórt ský.' (Sjá skýringarmyndir 18 og 
19.) 


è 





` (A) Byrjunar stig (B) Vaxtar stig a 
In 
~ Bp =, - 
E 
= al 
8 t 
: T B | i 
| iid die , 3 


(1 = i — — 95 - 








Skyringarmynd 19: (A) Einangradar skyjatásur (bólstrasky). (B) begar skyjatásur 
sameinast, bá vex uppstreymi í stóra skýinu þannig að skýið bunkast. 
Vatnsdroparnir eru punktamerktir. („The Atmosphere", Anthes og fleiri, bls. 269.) 
! Sjá: The Atmosphere, Anthes og fleiri, bls. 268-269, og Elements of Meteorology, Miller and Thompson, bls. 


141. 


29 


3) Bunkun: Þegar skýjatásur sameinast eykst uppstreymi í stóra skýinu. 
Uppstreymið nálægt miðju skýsins er meira en utar í því." Þetta uppstreymi gerir að 
verkum að skýið mótast í lóðrétta stefnu þannig að það er eins og skýin staflist upp. 
(Sjá skýringarmyndir 19 (B), 20 og 21.) Lóðrétt mótun gerir að verkum að skýið 
leitar inn á kaldari svæði andrúmsloftsins þar sem vatnsdropar og hagl myndast og 
verða stærri og stærri. Þegar þessir vatnsdropar og haglið eru orðin of þung fyrir 


uppstreymið falla þau til jarðar sem regn eða hagl o.s.frv.” 





Skýringamynd 20: Skúraský. Eftir að skýið bunkast rignir úr því. („Weather and 
Climate”, Bodin, bls. 123.) 


Guð segir í Kóraninum: 
€ Hefurðu ekki séð hvernig Guð hreyfir skýin til, safnar þeim síðan saman og 


hleður í bólstra sem steypa niður regnskürum? >» (Kóran, 24:43) 


! Uppstreymið í miðju skysins er meira vegna þess að par er hlýrra en utar í skýinu. 
? Sjá: The Atmosphere, Anthes og fleiri, bls. 269, og Elements of Meteorology, Miller and Thompson, bls. 141- 
142. 


30 


Veðurfræðingar hafa fyrst nýlega komist að þessum niðurstöðum um skyjamyndun, 
formgerð og hlutverk með því að styðjast við þróuð tæki eins og flugvélar, 
gervihnetti, tölvur, veðurbelgi og annan útbúnað, útbúnað sem er hannaður til að 


rannsaka vind, vindátt, getur mælt raka, breytingar á raka og getur sagt til um 


þrýstingsstig og breytingar á þrýstingi í andrúmsloftinu. 





Skýringarmynd 21: Skúraský (A Colour Guide to Clouds, Scorer og Wexler, bls. 
23.) 

Framangreint vers getur um hagl og eldingar eftir ad hafa drepid 4 sky og 
rigningu: 
€ Hann sendir niður haglél frá skýjafjöllum af himnum og hæfir hvern sem 


Honum þóknast og þyrmir þeim sem Hann vill. Leiftrið af eldinum þess blindar 


menn næstum. >» (Kóran, 24:43) 


Veðurfræðingar hafa komist að bví að skúraský sem mynda haglél ná allt að 25,000 
til 30,000 feta hæð (4,7 til 5,7 mílur)! og minna 4 fjóll, eins og stendur f 
Kóraninum, ,,... og hann sendir hagl nidur fra fjóllum (skyjum) 4 himnum... * (Sjá 


skýringarmynd 21, að ofan.) 


! Elements of Meteorology, Miller and Thompson, bls. 141. 


3l 


Þetta vers vekur þá spurningu: Af hverju stendur „eldingar þess.“ Þegar átt við 
haglél? Þýðir þetta að hagl eigi mikinn þátt í myndun eldinga? Hvað segir bókin 
„Meteorology Today" um þetta? Í bókinni stendur að ský verði rafmögnuð þegar 
hagl fer í gegnum þau þar sem eru undirkældir dropar og ískristallar. Þegar 
vatnsdropar rekast á hagl frjósa þau saman og mynda bundinn hita. Sá bundni hiti 
gerir að verkum að yfirborð hagls er heitara en yfirborð ískristallanna í kring. Þegar 
hagl kemst í snertingu við ískristal gerist merkilegt fyrirbrigði. Rafeindaflæði 
verður frá kaldari hlutnum að heitari hlutnum. Þar af leiðandi verður haglið fyrir 
neikvæðri hleðslu. Sömu áhrif verða þegar undirkældir vatnsdropar komast í 
snertingu við hagl og ísagnir með jákvæða hleðslu brotna af. Öreindirnar sem eru 
léttari og með jákvæða hleðslu berast síðan með uppstreyminu upp eftir skýinu. 
Haglið með neikvæðri hleðslu sígur neðst í skýið og því verður neðri hluti skýsins 
með neikvæða hleðslu. Neikvæða hleðslan myndar eldingar." Með þetta fyrir 


framan okkur getum við ályktað að hagl eigi stóran þátt í myndun eldinga. 





Þessar upplýsingar um myndun eldinga birtust nýlega. Fram yfir 1600 voru 
hugmyndir Aristótelesar um veðurfræði allsráðandi. Til dæmis sagði Aristóteles að 
andrúmsloftið innhéldi tvenns konar gufur, rakar gufur og þurrar gufur. Einnig 
sagði Aristóteles að þrumur væru hljóðið sem yrði til þegar árekstrar yrðu á milli 
þurru gufanna og nærliggjandi skýja og að eldingar væru dauft endurskin logans og 
bjarmans af þurrum gufum.“ Þessar hugmyndir voru m.a. allsráðandi í veðurfræði 


eftir að Kóraninn opinberaðist fyrir fjórtán öldum. 


' Meteorology Today, Ahrens, bls. 437. 
? The Works of Aristotle Translated into English: Meteorologica, 3. bindi, Ross og fleiri, bls. 369a-369b. 


32 


H) Ummæli vísindamanna um vísindaleg kraftaverk í hinni helgu 
bók, Kóraninum 

Hér á eftir koma ummæli vísindamanna um vísindaleg kraftaverk í hinni helgu bók, 
Kóraninum. Öll þessi ummæli koma af myndbandi sem heitir „This is the Truth" . 


Á þessu myndbandi má sjá og heyra vísindamenn fara með ummælin. 


1) Dr. T. V. N. Persaud er prófessor í líffærafræði, einnig prófessor í 
barnalækningum og barnaheilsu og prófessor í fæðingarfræði við Háskólann í 
Manitoba í Winnipeg í Kanada. Þar var hann deildarforseti líffærafræðideildar í 16 
ár. Hann er vel þekktur á sínu sérsviði. Hann hefur ritað eða ritstýrt útgáfu 22 
kennslubóka og hann hefur birt meira en 181 vísindagrein. 1991 tók hann á móti 
einum virtustu verðlaunum sem veitt eru í líffærafræði í Kanada, „J.C.B Grant 
Award from the Canadian Association of Anatomists" . Þegar hann var spurður um 
vísindaleg kraftaverk í Kóraninum, sem hann hafði rannsakað, þá sagði hann 


eftirfarandi: 


„Mér var skýrt svo frá að Múhameð hefði verið afar venjulegur maður. Hann kunni 
ekki að lesa og kunni ekki að skrifa. Hann var því ómenntaður. Og þetta var fyrir 
tólf hundruð |fjórtán hundruð reyndar| árum. Þarna kemur ómenntaður maður fram 
með yfirlýsingar og fullyrðingar um náttúruvísindi sem eru ótrúlega nákvæmar. Ég 
get ekki fyrir mitt leyti séð hvernig það geti orðið fyrir einhverja tilviljun. 
Nákvæmnin er of mikil of oft og ég á ekki frekar en dr. Moore neitt erfitt með að 


telja að það sé guðlegur innblástur eða opinberun sem vísaði honum veginn." 


Persaud hefur einnig vitnað í vers í Kóraninum og í ,hadith" eða það sem 
spámaðurinn Múhameð 3% sagði. Einnig hefur hann vitnað bæði í ,,hadith" og 


Kóraninn á ýmsum ráðstefnum. 


2) Dr. Joe Leigh Simpson er forseti fæðingarfræði- og kvensjúkdómafræðideildar 


og prófessor í sameinda- og erfðafræði vid Baylor College of Medicine í Houston 


33 


Texas, Bandaríkjunum. Áður var hann prófessor í fæðingar- og kvensjúkdómafræði 
við Háskólann í Tennessee í Memphis í Bandaríkjunum. Einnig var hann forseti 
American Fertility Society. Hann hefur tekið á móti mörgum verðlaunum, þar á 
meðal „Association of Professors of Obstetrics and Gynecology Public Recognition 
Award" árið 1992. Simpson hefur rannsakað eftirfarandi ummæli Múhameðs 


spámanns p 


{Öllum hlutum sköpunar ykkar er safnað saman í móðurkviði móður ykkar á fjörtíu 


dögum... }' 


{Þegar fjörtíu og tvær nætur hafa liðið frá fósturvísinum sendir Guð engil til hans 


sem mótar fósturvísinn og skapar hjá honum heyrn, sjón, hörund, hold og bein... }* 


Simpson rannsakaði ítarlega þessi ummæli Múhameðs spámanns #8 . Það fyrsta 
sem hann tók eftir var að fjörutíu dagar eru greinilega dagarnir sem það tekur fyrir 
fósturvísi að skapast og þróast. Honum þótti einkum mikið til um nákvæmnina í 
þessum ummælum Múhameðs spámanns #5. Á meðan á einni ráðstefnunni stóð 


gaf hann eftirfarandi álit á því sem hann hafði rannsakað: 


„Þannig að þetta tvennt sem Múhameð spámaður sagði og áður er getið er nákvæm 
áætlun um meginatriðin í þróun fósturvísis fyrstu 40 dagana. Enn tel ég komið að 
kjarna málsins sem aðrir ræðumenn hafa gert hvað eftir annað í morgun: Þessi orð 
urðu ekki sögð á grundvelli þeirrar vísindaþekkingar sem fyrir lá þegar þau voru 
rituð. Því hygg ég að ekki aðeins stangist þarna á erfðafræðin og trúarbrögðin 
heldur geti trúarbrögðin leiðbeint vísindunum með því að opinberuninni sé beitt 


ásamt hefðbundnum vísindalegum aðferðum, því að í Kóraninum finnist 





! Frá þessu er greint í Saheeh Muslim, #2643 og Saheeh Al-Bukhari #3208. Athugið: Það sem er á milli sviga 
{...} í þessari handbók er þýðing á því sem Múhameð spámaður sagði. Athugið einnig að # táknið merkir 


númerið á viðkomandi hadith. Hadith er staðfest frásögn félaga Múhameðs spámanns 295 um hvað hann sagði, 
gerdi og hafði velþóknun á. 
* Frá þessu er greint í Saheeh Muslim, #2645. 


34 


fullyrðingar sem öldum seinna reynast réttar og styðji það að Kóraninn sé fra Guði 


kominn.” 


3) Dr. E. Marshall Johnson er prófessor emeritus í líffærafræði og þróunarlíffræði 
við Thomas Jefferson-háskóla í Philadelphíu í Pennsylvaníu í Bandaríkjunum. Í 22 
ár var hann prófessor í líffærafræði, deildarforseti líffærafræðideildar og stjórnandi 
Daniel Baugh-stofnunarinnar. Hann var líka forseti Teratology Society. Hann hefur 
ritað meira en 200 greinar. Árið 1981, á 7. læknaráðstefnunni í Dammam í Sádí- 


Arabíu, sagði prófessor Johnson er hann kynnti rannsóknir sínar: 


„Samantekt: Kóraninn lýsir ekki eingöngu ytra útliti fósturvísis heldur leggur 
áherslu á innri þróun, stigbreytingu í fósturvísinum, tilurð hans og þroska, og 


undirstrikar stóruppgötvanir í nutimavisindum.” 


Einnig sagði hann: „Ég get sem vísindamaður aðeins fengist við áþreifanlega hluti. 
Ég kann skil á fósturfræði og þróunarlíffræði. Ég skil það í Kóraninum sem fyrir 
mig er þýtt. Ef ég þyrfti að setja mig í hans spor, eins og ég tók dæmi um, vitandi 
það sem ég vissi og ætti að útskýra það, gæti ég ekki gert það eins og þarna er gert. 
Ég sé engin tormerki á því að viðurkenna að þessi maður, Múhameð, hafi öðlast 
þessa þekkingu einhvers staðar frá. Ég sé ekkert því til fyrirstöðu að guðleg forsjón 


hafi haft hönd í bagga með því sem honum var gert kleift að rita niður." ! 


4) Dr. William W. Hay er vel þekktur haffræðingur. Hann er prófessor í 
jarðvísindum við Háskólann í Colorado í Boulder í Bandaríkjunum. Hann var áður 
deildarforseti Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science við Háskólann 
í Miami í Bandaríkjunum. Í viðræðum við prófessor Hay um það sem Kóraninn 
segir og nýlega uppgötvaðar vísindalegar staðreyndir um hafið kom þetta fram hjá 


honum: 





! Múhameð spámaður AE var ólæs og óskrifandi. Hann gat hvorki skrifað né lesið, en hann þuldi Kóraninn yfir 
félögum sínum og bauð þeim síðan að skrifa hann niður. 


35 


„Mér finnst einkar merkilegt að slíkar upplýsingar skuli að finna í fornum texta 
hinnar helgu bókar, Kóransins, og mér er óskiljanlegt hvaðan þær kunna að koma. 
En mér finnst afar fróðlegt að þær skuli þarna að finna og að þetta rit upplýsi um 
merkingu nokkurra kafla." Og þegar hann var spurður um heimildir Kóransins 


svaraði hann: „Já, ætli það hljóti ekki að vera almættið.“ 


5) Dr. Gerald C. Goeringer er áfangastjóri og aðstoðarprófessor í fósturvísafræði 
við frumulíffræðideild læknadeildar Georgetown-háskóla í Washington DC. Á 
meðan á 8. læknaráðstefnunni stóð í Riyadh í Sádí-Arabíu sagði Goeringer eftir að 


hafa kynnt rannsóknir sínar: 


„Í tiltölulega fáum versum (aayah) í Kóraninum finnst allgreinargóð lýsing á 
þróun fósturs eftir blöndun kynfruma við samfarir. Engin svo greinargóð og 
fullkomin skýrsla um þróun mannsins, svo sem flokkun, orðanotkun og lýsing, var 
áður til. Að flestu eða öllu leyti er þessi lýsing mörgum öldum á undan lýsingum á 


þróunarstigum fósturvísis og fósturs í mönnum í hefðbundnum vísindaritum." 


6) Dr. Yoshihide Kozai er prófessor emeritus við Tókíó-háskóla í Japan og var 
stjórnandi alþjóðlegu stjarnfræðiskoðunarstofnunarinnar í Mitaka í Tókíó. Hann 


segir: 


„Mér finnst afar merkilegt að finna sannreyndar stjarnfræðilegar staðreyndir í 
Kóraninum og stjörnufræðingar vorra daga hafa reyndar rannsakað mjög lítið af 
alheiminum. Við höfum einbeitt okkur að því að komast til botns í afar fáum 
atriðum. Það er vegna þess að við sjáum of lítið brot af himingeimnum í 
stjörnusjónaukum til að setja í heildarsamhengi. En með því að lesa Kóraninn og 
svara spurningum sem upp koma tel ég mér vísað veginn fram á við í rannsóknum á 


himingeimnum." 


36 


7) Prófessor Tejatat Tejasen er deildarforseti við líffærafræðideild vid Chiang Mai- 
háskóla í Tælandi. Áður var hann deildarforseti lyfjadeildar vid sama háskóla. A 8. 


læknaráðstefnunni í Riyadh í Sádí-Arabíu stóð prófessor Tejasen upp og sagði: 


„Síðustu þrjú árin hef ég lesið Kóraninn af áhuga. Af þeim lestri og því sem komið 
hefur fram á þessari ráðstefnu er mér ljóst að allt sem í Kóraninn var skrifað fyrir 
1400 árum og verður vísindalega sannað hlýtur að vera satt. Þar eð Múhameð 
spámaður kunni hvorki að lesa né skrifa hlýtur hann að vera boðberi þessa 
sannleika sem honum opinberaðist í fræðsluskyni frá þeim sem er talinn skapari. Sá 
skapari hlýtur að vera Guð. Því tel ég tíma kominn til að segja La ilaha illa Allah, 
það er enginn guð nema Allah (Guð), Muhammadur rasoolu Allah, Múhameð er 
sendiboði (spámaður) Allah (Guðs). Í lokin vil ég óska til hamingju með frábært og 
vel skipulagt ráðstefnuhald. Ég hef ekki aðeins notið þess á vísindalegum og 
trúarlegum forsendum heldur einnig haft stórkostlegt tækifæri til að hitta marga vel 
metna vísindamenn og eignast marga nýja vini meðal ráðstefnugesta. Það sem er 
mér dýrmætast af öllu er La ilaha illa Allah, Muhammadur rasoolu Allah, og að 


hafa gerst müslími." 


Miðað við öll þessi dæmi um vísindaleg kraftaverk í hinni helgu bók, Kóraninum, 
og ummæli vísindamannanna hér að ofan, þá getum við spurt eftirfarandi 


spurninga: 
Gæti það verið tilviljun að þær vísindalegu upplýsingar sem nýlega hafa verið 
uppgötvaðar á mismunandi sviðum vísindanna eru nefndar í Kóraninum sem 


opinberaðist fyrir 14 öldum? 


Er mögulegt að Kóraninn sé saminn af Múhameð 38 eða einhverri annarri 


manneskju? 


37 


Eina mögulega svarið er að Kóraninn hlýtur að vera orðrétt frá Guði kominn og 


opinberaður af honum. 


2) Sú erfiða þraut að semja nokkuð sem jafnast að fegurð á við 


kafla í hinni helgu bók, Kóraninum 


Guð sagði í Kóraninum: 


€ Ef pid dragió í efa það sem Vér höfum opinberað þjóni vorum (Múhameð) þá 
leggið fram súru sem þessa og kallið til vitni, annað en Guð, að þið séuð sannorðir. 
En skjátlist ykkur — svo sem víst mun verða — skuluð þið óttast eldinn sem af 
mönnum og steinum brennur og búinn er hinum vantrúuðu. En flyt þú (Múhameð) 


gleðitíðindi þeim sem trúa og góð verk vinna að þeirra bíði garður þar sem ár 


streyma undir... » (Kóran, 2.23-25) 


Frá því Kóraninn var fyrst opinberaður mönnum fyrir fjórtán öldum hefur engum 
tekist að semja nokkuð sem jafnast á við kafla hans að fegurð, málsnilld, 
stórfengleik, lögvísi, sannleika, spádómsgáfu auk annars sem best má prýða. Og þó 
að stysti kafli Kóransins (108. kafli) sé einungis tíu orð hefur engum tekist þetta 
hvorki fyrr né síðar.) Margir vantrúaðir arabar óvinveittir Múhameð SE spámanni 
reyndu að leysa þessa þraut til þess að sýna fram á að Múhameð #5 væri ekki 
sannur spámaður. En þeim mistókst.” Þeim mistókst jafnvel þó að Kóraninn hafi 
verið opinberaður mönnum á tungumáli þeirra. Þó voru arabar á tíma Múhameðs 
p orðslyngir og kunnir af egifagurri ljóðlist sinni sem enn þann dag í dag er í 


hávegum höfð. 


! Sjá Al-Borhan fee Oloom Al-Quran, Al-Zarkashy, 2. bindi, bls. 224. 


E Sjá Al-Borhan fee Oloom Al-Quran, Al-Zarkashy, 2. bindi, bls. 226. 


38 


SM tn x Fits “= ‘A x y EE v 
i AS SCH 


SS 


b 


se 
=æ 


^ 





EQ GP EAS 


Ku T T @ 
S7 ETE d 7 
` egy. — M 
4 kt As uum rres sa od 2 „1 

v7 ob ap Pá 
g NAK © 

















- 





4 
M 


EECESECESES 


ZÁ 


Stysti kafli Kóransins (108. kafli) er einungis tíu orð. Pó hefur engum hefur tekist 


að leysa pá praut að semja nokkuð sem jafnast á vió kafla Kóransins. 


3) Spádómar Biblíunnar um komu Múhameðs 3€ spámanns 


Íslams 


Spádómar Biblíunnar um Múhameð 3€ spámann 
bera þeim sem treysta Biblíunni vitni um sannleika 
Íslams. 

Í 18. kafla Fimmtu Mósebókar greinir Móse frá því | 


sem Guð sagði við hann: 





„Eg vil upp vekja þeim spámann meðal bræðra 

þeirra, slíkan sem þú ert, og ég mun leggja honum mín orð í munn, og hann skal 
mæla til þeirra allt það, er ég býð honum. Og hvern þann, er eigi vill hlýða á orð 
mín, þau er hann mun flytja í mínu nafni, hann mun ég krefja reikningsskapar.“ 


(Fimmtu Mósesbók 18:18-19). 


Af þessum versum má álykta að spámaðurinn verði að uppfylla eftirfarandi þrjú 
skilyrði: 
1) Að hann líkist Móse. 


2) Að hann sé af ætt bræðra Ísraelsmanna, þ.e. Ísmaelíta. 


39 


3) Að Guð leggi spámanninum sin orð í munn og að hann segi það sem Guð býður 


honum. 
Skoðum þessi þrjú atriði betur. 
1) Spámaður líkur Móse. 


Varla eru neinir tveir spámenn jafnlíkir og Móses og Múhameð #5, Báðum voru 
gefin allsherjarlög og lífsreglur. Báðir börðust þeir við óvini sína og höfðu sigur 
svo gekk kraftaverki næst. Þeir voru báðir viðurkenndir spámenn og stjórnvitringar. 
Báðir þurftu að flýja eftir tilraun til að ráða þá af dögum. Hliðstæður milli Móse og 
Jesú eru ekki sambærilegar þeim sem hér voru nefndar. Auk þess skeikar þar í fleiri 
mikilvægum atriðum, svo sem varðandi fæðingu, fjölskyldulíf og dauða Móses og 
Múhameðs $, sem eru ólík því sem vitað er um Jesú. Þar að auki litu fylgjendur 
Jesú á hann sem Guðs son en ekki eingöngu spámann Guðs eins og Móses og 
Múhameð #8 voru og múslímar trúa að Jesú hafi verið. Þessi spádómur á því við 
Múhameð #8 spámann en ekki Jesú þar sem Múhameð #5 líkist Móse meira en 


Jesú gerir. 


Í Jóhannesarguðspjalli kemur einnig fram að gyðingar væntu uppfyllingar þriggja 
aðgreindra spádóma. Sá fyrsti var um komu Krists, annar um komu Elia og sá þriðji 
um komu Múhameðs #8 spámanns. Þetta kemur greinilega fram í spurningum 


þeim sem lagðar voru fyrir Jóhannes skírara. 


„Þessi er vitnisburður Jóhannesar, þegar Gyðingar sendu til hans presta og levíta 
frá Jerúsalem að spyrja hann: “Hver ert þú?,, 

Hann svaraði ótvírætt og játaði: “Ekki er ég Kristur. ,, 

Þeir spurðu hann: “Hvað þá? Ertu Elía? ,, 


Hann svarar: “Ekki er ég hann. ,, 


“Ertu spámaðurinn? ,, 


40 


“Hann kvað nei við.,, (Jóhannesarguóspjall 1.19-21). 


Í Biblíuútgáfum með millivísunum er þess getið í neðanmálsgrein þar sem orðið 
spámaðurinn kemur fyrir í Jóhannesarguðspjall. 1.21 að það vísar til spádómsins í 
Fimmtu Mósebók 18.15 og 18.18. Af þessu má draga þá ályktun að Jesús Kristur er 


ekki spámaðurinn sem nefndur er í Fimmtu Mósebók 18.18. 


2) Af ætt bræðra Ísraelsmanna, þ.e. Ísmaelíta. 

Abraham átti tvo syni Ísamel og Ísak (Fyrsta Mósesbók 21). Ísamel varð ættfaðir 
araba og Ísak varð ættfaðir gyðinga. Spámaðurinn, sem heitið var, átti ekki að 
koma fram meðal gyðinga heldur bræðra þeirra, þ.e. Ísmaelíta. Múhameð #8 af ætt 


Ísamels er að sönnu spámaðurinn. 


Þess má einnig geta að í Jesaja, 42.1-13, er talað um þjón Guðs, hans útvalda, 


sendiboðann sem boðar réttinn. 


„Hann daprast eigi og gefst eigi upp, uns hann fær komið inn rétti á jörðu, og 
fjarlægar landsálfur bíða eftir boðskap hans.“ (Jesaja 42.4). 


Ellefta vers tengir bann sem vænst er við afkomendur Kedars. En hver var Kedar? 
Samkvæmt Fyrstu Mósebók 25.13 var Kedar næstelsti sonur Ísamels, forfaðir 


Múhameðs #8 spámanns. 


3) Guð leggur spámanninum sín orð í munn. 

Orð Guðs (hin helga bók Kóraninn) var sannarlega lagt Múhameð p spámanni í 
munn. Guð sendi Gabríel engil til Múhameðs 3 í þeim tilgangi að kenna honum 
orð Guðs (hina helgu bók Kóraninn) og biðja hann að hafa þau eftir orðrétt í áheyrn 
fólksins um leið og hann heyrði þau sjálfur. Þetta eru því ekki orð Múhameðs p 
sjálfs. Pau spruttu ekki upp af hugsun hans sjálfs heldur lagói Gabríel engill honum 
þau í munn. Medan Múhameð #5 lifði hafði hann umsjón með því að félagar hans 


legðu þau á minnið og rituðu niður. 


41 


Í spádómi Fimmtu Mósesbókar kemur einnig fram að spámaðurinn mælir orð Guðs 
í nafni Guðs. Í hinni helgu bók Kóraninum hefst sérhver kafli nema sá níundi á 


orðunum: , „Í nafni Guðs, hins náðuga, hins miskunnsama." 


Auk spádómsins í Fimmtu Mósebók finnst önnur vísbending hjá Jesaja sem tengir 
sendiboðann af ætt Kedars og nýjan söng (ritningu á nýju tungumáli) sunginn 
Drottni (Jes 42.10-11). Á þetta er og minnst með skýrari hætti í spádómi Jesaja: „... 
með ... annarlegri tungu mun hann láta tala til þessarar þjóðar ..." (Jesaja 28.11). 
Einnig er vert að minnast á í þessu samhengi að Kóraninn var opinberaður mönnum 
hluta fyrir hluta á tuttugu og þremur árum. Áhugavert er að bera það saman við 28. 
kafla Jesaja sem segir það sama: „Alltaf að skipa og skipa, skipa og skipa - skamma 
og skamma, skamma og skamma - ýmist þetta, ýmist hitt." (Jesaja 28.10). 


Takið eftir að Guð sagði í spádómi sínum í 18. kafla Fimmtu Mósebókar: 


, „Og hvern þann, er eigi vill hlýða á orð mín, þau er hann mun flytja í mínu nafni, 
hann mun ég krefja reikningsskapar. “ (Fimmta Mósesbók 18.19). 


Þetta þýðir að hver sem treystir Biblíunni verður að trúa því sem spámaðurinn segir 


og spámaðurinn er Múhameð SE, 


4) Vers í Kóraninum sem geta óorðinna atburða sem síðar rzettust 
Einn þeirra atburða sem sagt er fyrir um í Kóraninum er sigur Rómverja á Persum 
innan þriggja til níu ára eftir að Rómverjar biðu lægri hlut fyrir Persum. Guð segir í 
Kóraninum: 

€ Rómverjar hafa verið sigraðir í grannlandi. En eftir ósigurinn munu þeir sjálfir 
sigra — innan tíu ára. Guð ræður sigri fyrr og síðar. Þann dag munu trúaðir fagna. >» 
(Kóran, 30.2-4). 

Hvað hefur sagnfræðin að segja um betta stríð. Í ritinu „History of the Byzantine 
State” kemur fram að her Aust-rómverska ríkisins beið smánarlegan ósigur við 
Antíokkíu árið 613 og að í kjölfarið sóttu Persar hratt fram á öllum vígstóóvum.! Á 


þeim tíma var því naumast hægt að láta sér detta í hug að Rómverjar gætu sigrað 


! History of the Byzantine State, Ostrogorsky, bls. 95. 


42 


Persa. En í Kóraninum var því spáð að stríðsgæfan snérist Rómverjum í vil innan 
þriggja til níu ára. Árið 622, níu árum eftir ósigur Rómverja, mættust herirnir tveir 
á armenskri grund og að lyktum unnu Rómverjar afgerandi sigur á Persum í fyrsta 


sinn eftir ósigur þeirra árið 613.' Spádómur Guðs í Kóraninum rættist. 


Mörg önnur vers Kóransins og Múhameð p spámaður nefna einnig ókomna 


atburði sem svo urðu. 
5) Kraftaverk Múhameðs 3$ spámanns 


Múhameð #5 spámaður vann mörg kraftaverk með leyfi Guðs. Mörg vitni voru að 
kraftaverkum hans. 

Þegar hinir vantrúuðu í Mekka báðu Múhameð p spámann að vinna kraftaverk 
sýndi hann þeim tunglið klofna.“ 

Annað kraftaverk varð er vatn flóði af fingrum Múhameðs SE pegar félaga hans 
byrsti en áttu ekkert vatn nema ögn í keri. Þeir komu til hans og sögðu honum ad 
þeir ættu hvorki vatn til að lauga sig með né til drykkjar fyrir utan það sem í kerinu 
var. Múhameð $E dýfði þá hendi sinni í kerið en vatn tók að flæða fram milli fingra 


hans. Þá drukku þeir og lauguðu sig, allir fimmtánhundruð talsins.“ 


Mörg önnur kraftaverk vann hann og varð vitni að. 
6) Fábrotnir lifnaðarhættir Múhameðs 28 


Með því að bera saman lífshlaup Múhameðs $ fyrir og eftir að hann fékk köllun 


sem spámaður er auðvelt að komast að þeirri niðurstöðu að ekki sé rökrétt að telja 


P 


Múhameð 3 falsspámann sem krafðist viðurkenningar í sókn eftir efnislegum 


! History of the Byzantine State, Ostrogorsky, bls. 100-101, og History of Persia, Sykes, 1. bindi, bls. 483-484. 
Sjá einnig The New Encyclopaedia Britannica, Micropaedia 4. bindi, bls. 1036. 

? Frá pessu er greint í Saheeh Al-Bukhari, #3637 og Saheeh Muslim, #2802. 

? Frá þessu er greint í Saheeh Al-Bukhari, #3576 og Saheeh Muslim, #1856. 


43 


gedum, svo og virdingu, fregd og vóldum. 

Áður en Múhameð 3 fékk köllun var hann laus vió hvers konar ffárhagsáhyggjur. 
Múhameð var vel líðinn kaupmaður og naut slíkrar velgengni ad honum græddist 
yfrið nóg fé. En eftir að hann fékk köllun sem spámaður og ekki síst vegna hennar 
hafði hann mun minna milli handanna. Þetta skýrist betur ef skoðuð eru eftirfarandi 


ummæli um líf hans: 


Aa'isha, eiginkona Múhameðs SE sagði: „Ó frændi, við höfum séð þrjú ný tungl á 
tveimur mánuðum án þess að kveikja upp (til að elda) í húsi spámannsins." 
Frændi hennar spurði: , „Ó frænka, hvernig sáuð þið ykkur farborða." Hún sagði: 
„Með því tvenna dökka, döðlum og vatni, en nágrannar spámannsins #5 frá Ansar 


áttu mjólkandi kameldýr og sendu honum mjólk." 


Sahl Ibn Sa'ad, einn félaga Múhameðs ae, sagði: „Spámaður Guðs SE sá ekki 
brauð bakað úr fínu hveiti frá því hann fékk köllun (sem spámaður) allt þar til hann 


lóst.”? 


Aa isha, eiginkona Múhameðs 3E sagði: „Dýna spámannsins, Š% sú sem hann svaf 
á, var úr leðri fyllt með trefjum dóólupálmans."? 

Amr Ibn Al-Hareth, einn félaga Múhameðs SE, sagði að þegar spámaðurinn #5 dó 
hafi hann ekkert látið eftir sig, hvorki fé né annað, fyrir utan grátt múldýr sem hann 
notaði til reiðar, vopn sín og landskika sem hann gaf til ölmusu.“ 

Múhameð #8 barðist í bökkum uns hann lést þó svo að fjárhirslur ríkis múslíma 
stæðu honum opnar. Stærstur hluti Arabíuskaga var á valdi múslíma er hann lést, en 
múslímar voru sigursælir eftir átján ára trúboð hans. 

Er mögulegt að Múhameð #5 hafi sóst eftir því að verða spámaður til þess að 
komast til metorða, öðlast virðingu og ná völdum? Þrá eftir metorðum og völdum 
leiðir hugann að góðum mat, glæsiklæðum, rismiklum höllum, skrautbúnum verði 
og óumdeildu valdi. Á nokkuð af þessu við Múhameð? SE Til að fá þessari 


spurningu svarað er rétt að fræðast meira um lífshlaup hans. 


! Frá þessu er greint í Saheeh Muslim, #2972 og Saheeh Al-Bukhari, #2567. 
? Frá þessu er greint í Saheeh Al-Bukhari, #5413 og Al-Tirmizi, #2364. 

? Frá þessu er greint í Saheeh Muslim, #2082 og Saheeh Al-Bukhari, #6456. 
^ Frá þessu er greint í Saheeh Al-Bukhari, #2739 og Mosnad Ahmad, #17990. 


44 


Þrátt fyrir að Múhameð p gegndi margvíslegum skyldum sem spámaður, fræðari, 
stjórnvitringur og dómari var hann vanur að mjólka’ geit sína sjálfur, gera við föt 
sín og skó,“ taka þátt í heimilisverkunum? og vitja fátæks fólks þegar það lagðist 
veikt.“ Hann aðstoðaði jafnvel félaga sína við að grafa gryfjur í sandinn.“ Ævi hans 


var öðrum til fyrirmyndar á undraverðan hátt í einfaldleika sínum og auðmýkt. 


Fylgjendur Múhammeðs #5 elskuðu hann og virtu og treystu honum fullkomlega. 
Samt sem áður lagði hann stöðugt áherslu á þeir skyldu tilbiðja Guð en ekki hann 
sjálfan. Anas, einn félaga Múhameðs 3x sagði ad þeir elskuðu engan sem 
Múhameð 3% spámann. Þrátt fyrir það risu þeir ekki á fætur“ pegar hann kom til 
þeirra eins og vani var að fólk gerði í návist mikilmennis því það líkaði honum 


stórilla. 


Löngu áður en ljóst var að Íslam ætti nokkra framtíð fyrir sér, reyndar í upphafi 
langvarandi hörmungartíma fyrir Múhameð SE og fylgismenn hans, þjáningar og 
ofsóknir, barst honum áhugavert tilboð. Sendiboði hinna heiðnu höfðingja, Otba að 
nafni, flutti honum erindi þeirra: ,,... Ef þú krefst fjár munum við safna saman svo 
miklum sjóði og færa þér að þú verður auðugastur okkar allra. Ef þú villt verða 
forystumaður okkar munum við taka við þér sem slíkum og enga ákvörðun taka 
utan samþykkis þíns. Ef þú villt ríkja yfir okkur munum við krýna þig konung vorn 
Múhameð #8 þurfti aðeins að gefa eftir í einu atriði í staðinn, að láta af því að snúa 
fólki til Íslam og tilbiðja einn Guð en ekki marga. Freistar þetta ekki þess sem 
sækist eftir veraldlegum gæðum? Hikaði Múhameð #5 er hann fékk þetta erindi? 
Hafnaði hann tilboðinu í því skyni að standa betur að vígi í áframhaldandi 


viðræðum í von um að boðið yrði betur? Þetta var svar hans: „Í nafni Guðs, hins 


' Frá þessu er greint í Mosnad Ahmad, #25662. 

? Frá þessu er greint í Saheeh Al-Bukhari, #676 og Mosnad Ahmad, #25517. 

? Frá þessu er greint í Saheeh Al-Bukhari, #676, og Mosnad Ahmad, #23706. 

^ Frá þessu er greint í Mowatta’ Malek, #531. 

` Frá þessu er greint í Saheeh Al-Bukhari, #3034, Saheeh Muslim, #1803 og Mosnad Ahmad, #18017. 
* Frá þessu er greint í Mosnad Ahmad, #12117 og Al-Tirmizi, #2754. 


45 


náðuga, hins miskunnsama". Og hann flutti Otba vers úr Kóraninum 41.1-38."' Hér 


á eftir fara nokkur þeirra: 


{Þetta er opinberun frá hinum náðuga, hinum miskunnsama. Bók teikna sem vel 
eru skýrð, arabískur Kóran til manna sem skilja. Gleðiboðskapur [og loforð um 
Paradís fyrir þá sem trúa á einsleika Guðs (þ.e.a.s Íslamska eingyðistrú) og er 
guðhrædd(ur) (og forðast syndir og vondar gjörðir) og elskar Guð mikið (og sýnir 
það með góðum gjörðum sem Hann hefur fyrirskipað ykkur að gera) | og viðvörun 
(um eilífa refsingu í heljar eldinum fyrir þann sem vantrúir einsleika Guðs). En 


flestir snúa við baki og heyra ekki. (Kóran, 41.2-4). 


Við annað tækifæri, er frændi hans mæltist til þess að hann hætti að boða Íslam, var 
svar Múhameðs 3€ jafnótvírætt og hreinskilið: “Ég heiti því í nafni Guðs --- Ó 
frændi! --- að þó mér verði fengin sólin í hina hægri hönd en máninn í þá vinstri í 
skiptum fyrir uppgjöf í þessu máli (við að boða Íslam) mun ég eigi láta staðar 


numið fyrr en annað hvort Guð lætur það hrósa sigri eða ég ferst við vörn þess.,,“ 


Það var ekki aðeins að Múhameð $ og hinir fáu fylgismenn hans máttu þola 
ofsóknir í þrettán ár heldur reyndu hinir vantrúuðu meira að segja að ráða 
Múhameð Æ af dögum nokkrum sinnum. Eitt sinn veittu þeir honum tilræði og 
vildu færa hnullung, sem varla var á færi nokkurs að lyfta, í höfuð honum.” Annað 
sinn reyndu þeir að myrða hann með því að eitra mat hans.“ Hvað réttlætir slíka 
þjáningu og fórn jafnvel þó hann hrósaði sigri yfir fjandmónnum sínum“? Hvað 
skýrir auómyktina og göfuglyndið sem hann sýndi á sínum stærstu stundum er hann 
hélt því ákveðið fram að árangur næðist aðeins með Guðs hjálp en ekki snilligáfu 


hans sjálfs? Finnst þetta í valdasjúkum eða sjálfselskum manni? 


! Al-Serah Al-Nabaweyyah, Ibn Hesham, 1. bindi, bls. 293-294. 
? Al-Serah Al-Nabaweyyah, Ibn Hesham, 1. bindi, bls. 265-266. 
? Al-Serah Al-Nabaweyyah, Ibn Hesham, 1. bindi, bls. 298-299. 
^ Frá pessu er greint í Al-Daremey, #68 og Abu-Dawood, #4510. 


46 


7) Vöxtur og útbreiðsla Íslams 


Í kaflalok er við hæfi að nefna mikilvæga vísbendingu um að Íslam sé sönn trú. Það 
er alkunna að Íslam breiðist örast út allra trúarbragða bæði í Bandaríkjunum og 
annars staðar í heiminum. Hér á eftir fylgja nokkur ummæli manna um þetta 
undraverða fyrirbæri: 

„Íslam breiðist örast út allra trúarbragða í Bandaríkjunum og er leiðarljós og 
haldreipi fjöldamargra þessarar þjóðar ...“ (Hillary Rodham Clinton, Los Angeles 
Times).! 

„Múslimum fjölgar mest allra tráflokka í heiminum ...“ (The Population Reference 
Bureau, USA Today). 

„... Íslam breiðist örast út allra trúarbragða hér í landi.“ (Geraldine Baum; Newsday 
Religion Writer, Newsday)? 

„Íslam, þau trúarbrögð sem breiðast örast út í Bandaríkjum Norður-Ameríku ...“ 
(Ari L. Goldman, New York Times)" 

Þetta undraverða fyrirbæri bendir til þess að Íslam sé sannarlega rétt Guðs trú. Það 
er órökrétt ad láta sér detta í hug að svo margir Bandaríkjamenn og fólk hvaðanæva 
að úr heiminum taki við Íslam án þess að íhuga það og gaumgæfa vandlega hvort 
Íslam sé sönn trú. Menn af öllum þjóðum, stéttum, kynþáttum og með mismunandi 
lífshætti hafa snúist. Þeirra á meðal eru vísindamenn, háskólakennarar, 
heimspekingar, blaðamenn, stjórnmálamenn, leikarar og íþróttamenn. 

Í þessum kafla koma aðeins fram fáein rök fyrir trú á að Kóraninn sé rétt orð Guðs, 
að Múhameð 28 sé sannarlega spámaður af Guði sendur og að Íslam sé vissulega 


trúarbrögð frá Guði komin. 





! Larry B. Stammer, Times Religion Writer, “First Lady Breaks Ground With Muslims," Los Angeles Times, 
Home Edition, Metro Section, Part B, May 31, 1996, bls. 3. 

É Timothy Kenny, “Elsewhere in the World," USA Today, Final Edition, News Section, February 17, 1989, bls. 
4A. 

3 Geraldine Baum, “For Love of Allah,” Newsday, Nassau and Suffolk Edition, Part II, March 7, 1989, bls. 4. 

* Ari L. Goldman, “Mainstream Islam Rapidly Embraced By Black Americans,” New York Times, Late City 
Final Edition, February 21, 1989, bls. 1. 


47 


2. Kafli 


Hvernig má Íslam verða að gagni? 


Íslam er til margvíslegra hagsbóta fyrir hvern og einn, svo og samfélagió heild. Í 


pessum kafla er drepió á paó hvernig Íslam getur komió mónnum aó gagni. 
1. Hliðið að eilífri Paradis 


Guð sagði í Kóraninum: 


€ En flyt bá (Múhameð) gleðitíðindi beim sem trúa og góð verk vinna að þeirra 


bíði garður þar sem ár streyma undir... » 


(Kóran, 2.25) 
Guð sagði einnig: 


{Keppið því hver við annan um fyrirgefningu Drottins yðar og um paradísargarðinn 
svo mikinn sem himna og jörð, undirbúinn þeim sem trúa á Guð og sendiboða 
hans. } 


(Koran, 57.21) 


Múhameð 3% spámaður sagði að í Paradis byggju hinir lægst settu við tífalt betri 
kost en hér á jörðu! og að sérhver karl eða kona fengi hvaðeina er hugurinn girntist 


og tífalt það.“ Múhameð 3E spámaður sagði einnig: ,,Fótspor í Paradís er meira 


! Frá þessu er greint í Saheeh Muslim, #186 og Saheeh Al-Bukhari, #6571. 
? Frá þessu er greint í Saheeh Muslim, #188 og Mosnad Ahmad, #10832. 


48 


virði en heimurinn allur og það sem honum tilheyrir.“ Hann sagði og: „Í Paradis 


finnst það sem ekkert auga hefur séð, engin eyru hafa heyrt og enginn hefur látið 


«2 


sér til hugar koma.“ Einnig sagði hann: „Sá aumasti hér á jörðu, þeirra sem 


inngengt eiga í Paradís, verður færður þangað eina stund.“ Þegar hann snýr aftur er 
hann spurður: „Adams sonur, máttir þú nokkru sinni þola bágindi? Reyndir þú 


nokkru sinni mótlæti?“ Þá segir hann: „Nei, í Guðs nafni, ó Drottinn! Ég mátti 


aldrei þola bágindi og ekki heldur reyndi ég mótlæti nokkurt.“ 


Sá sem inn i Paradís gengur mun mikillar hamingju njóta, laus við sjúkdóma, 
kvalir, sorg og dauða. Guð mun gera honum gott og þar mun hann dvelja alla eilífð. 
Guð sagði í Kóraninum: 

{Þá sem trúa og gjöra góð verk munum Vér leiða í garða þar sem ár streyma undir 
og þeir fá að dveljast þar að eilífu... } 

(Kóran, 4.57) 


2. Frelsun úr vítiseldinum 


Guð sagði í Kóraninum: 
€ Hinum vantrúuðu sem deyja í vantrú sinni dugir ekki jardarfylli gulls sem 


lausnargjald. Slíkra bíður sár refsing og enginn mun hjálpa þeim. >» (Kóran, 3.91) 


Eina ráðið til pess að fá inngóngu í Paradís og komast hjá logum vítis er að breyta 
rætt í lífinu vegna bess að sá sem deyr vantrúaður á engan kost á pví að snúa aftur 
til þessa heims og trúarinnar. Guð sagði í Kóraninum hvað biði hinna vantrúuðu á 


dómsdegi. 


' Frá þessu er greint í Saheeh Al-Bukhari, #6568 og Mosnad Ahmad, #13368. 
? Frá þessu er greint í Saheeh Muslim, #2825 og Mosnad Ahmad, #8609. 
? Frá þessu er greint í Saheeh Muslim, #2807 og Mosnad Ahmad, #12699. 


49 


4 Ef þú gætir séð þá andspænis eldinum pegar þeir segja: Ó, ad vid gætum snúið 
aftur, þá skyldum við ekki hafna teiknum Drottins vors, heldur gerst sannir 


trúendur. >» (Koran, 6.27) En enginn á þess kost öðru sinni. 

Múhameð 3% spámaður sagði: „Sá lánsamasti hér á jörðu, þeirra sem dæmdir eru á 
bálið (til helvítis) á dómsdegi, verður færður í eldinn eina stund. Þegar hann snýr 
aftur er hann spurður: „Adams sonur, sást þú nokkru sinni gögn og gæði? Naust þú 
nokkru sinni blessunar?“ Þá segir hann: „Nei, í Guðs nafni, ó Drottinn!“ 


3. Sönn hamingja og innri friður 


Hægt er að öðlast sanna hamingju og frið með því að lúta valdi 





skapara himins og jarðar. Guð sagði í Kóraninum: 


€ Sannarlega, med því að minnast Guðs finna hjörtun frið. >» Á 4 

\ 
(Kóran, 13.28) ^ 
Hins vegar bida erfidleikar hvers bess sem snyr baki vió 


Kóraninum í þessu lífi. Guð sagði: 
€ En hver sá sem snyr sér frá kenningum Kóransins, hann? mun eiga erfitt líf og 


verður hann endurreistur sem blindur maður á dómsdeginum. >» (Kóran, 20.124)? 

betta skýrir ef til vill hvers vegna sumir stytti sær aldur sitt bó beir njóti alls kyns 
munaðar sem auður þeirra færir þeim. Cat Stevens sem nú ber nafnið Yusuf Islam 
var heimsfrægur dægurlagasöngvari. Fyrir kom að hann fékk greitt meira en 10 
milljónir króna fyrir eina kvóldskemmtun. Eftir að hann snerist til Íslams varð hann 
fyrst hamingjusamur fyrir alvöru og öðlaðist innri frið sem hann hafði ekki fundið 


áður þrátt fyrir efnislega velgengni sína.“ 


! Frá þessu er greint í Saheeh Muslim, #2807 og Mosnad Ahmad, #12699. 

? Þeas sá sem trúir ekki á kenningar Kóranins og er hlýðir þeim. 

? Þ.e. sá sem hvorki treystir Kóraninum né fer eftir því sem þar er boðið. 

^ Sá er vill spyrja Cat Stevens (Yusuf Islam), hvernig honum hefur liðið eftir að hann snérist til Íslams getur sent 
honum bréf á þetta heimilisfang: 2 Digswell Street, London N7 8JX, United Kingdom. 


50 


4. Fyrirgefning fornra synda 


Þeim er tekur við Íslam eru fyrirgefnar allar syndir og ódæði er hann hefur þegar 
drýgt. Maður nokkur, Amr að nafni, kom til Múhameðs 5E spámanns og sagði: 
„Réttu mér hægri hönd þína svo ég geti heitið þér hollustu minni.“ En er 
spámaðurinn #5 rétti fram hægri höndina lét Amr höndina síga. Spámaðurinn p 
sagði: „Hvað er ad, 6 Amr?" Hann svaraði: „Ég set eitt skilyrði.“ Spámaðurinn 3E 
spurði: „Hvaða skilyrði setur þú?“ Amr sagði: „Að Guð fyrirgefi mér syndir 
mínar.“ Spámaðurinn 5E sagði þá: „Vissir þú ekki að með því að snúast til Íslams 


eru þér allar fornar syndir fyrirgefnar.“' 


Þeim er snýst til Íslams mun þaðan í frá umbunað í samræmi við breytni sína góða 
eða slæma, eða eins og Múhameð p spámaður sagði: „Enginn er miskunnsamari 
en Guð ykkar sem pid lofið og vegsamið. Hjá þeim sem hefur gott í hyggju er 
góðverkið skráð jafnvel þó hann gjöri það eigi. En ef hann gjörir gott þá er hjá 
honum skráð tífalt til sjöhundraðfalt eða miklu mun meira (í umbun fyrir 
kærleiksverkið). Og hjá þeim sem hefur illt í huga en vinnur eigi ódæðið er góðverk 
skráð. En ef hann ódæðisverk fremur er það hjá honum skráð nema Guð mái það 


út «2 


! Frá þessu er greint í Saheeh Muslim, #121 og Mosnad Ahmad, #17357. 
? Frá pessu er greint í Mosnad Ahmad, #2515 og Saheeh Muslim, #131. 


51 


3. katli 








Almennar upplysingar um Islam 





Hvað er Íslam? 


Að játa íslamstrú er að samþykkja og hlýða þeim kenningum Guðs sem hann 


opinberaði sínum síðasta spámanni, Múhameð a, 


Grundvallartráarkenningar Íslams 
1) Trúin á Guð 
Múslímar trúa á einn Guð, sem á sér enga aðra hliðstæðu, í syni eða staðgengli, og 
engan má tilbiðja nema hann. Hann er hinn eini og sanni Guð og aðrir guðir eru 
hjáguðir. Guð ber stórfengleg nöfn og er algerlega fullkominn. Enginn deilir helgi 


Guðs, né eiginleikum Guðs. Í Kóraninum lýsir Guð sér svo: 


€ Seg þú: Hann er Guð hinn eini, sá sem allar skapaðar verur eru háðar. Hvorki 


getur hann börn né var hann getinn. Enginn er líki hans. >» (Kóran, 112:1-4) 





112. kafli í Kóraninum, ritaður með arabísku skrautletri. 


52 





Engan má ákalla, grátbæna, tilbiðja eða dýrka á einn eda annan hátt nema Guð 
einn. 

Guð einn er almáttugur, skapari, drottinn og forsjá alls í veröldinni. Hann vakir yfir 
öllu. Hann er óháður sköpunarverki sínu, en allt sköpunarverk Guðs þarfnast hans 
um allt. Hann er allt heyrandi, allt sjáandi og allt vitandi. Þekking hans nær 
fullkomlega yfir alla hluti, þá sem sjá má berum augum og hina sem ekki sjást, 
opinber mál og einkamál. Hann veit hvað gerst hefur og hvað gerast mun og 
hvernig það mun gerast. Ekkert gerist nema með vilja Guðs. Það sem Guð vill að 
gerist mun gerast og það sem Guð vill ekki að gerist mun aldrei gerast. Vilji hans er 
æðri öllu sköpunarverkinu. Hann ber ægivald yfir öllum hlutum og getur allt. Guð 
er almáttugur, miskunnarsamur og góðviljaður. Haft er eftir Múhameð spámanni 
#5 að Guð sé miskunnarsamari gagnvart sköpunarverki sínu en móðir barni sínu. 
Guð er hvorki óréttlátur né harðstjóri. Hann er alvitur í öllum gerðum sínum og 
úrskurðum. Ef einhver þarfnast einhvers frá Guði getur sá hinn sami beðið Guð um 


það án þess að fá einhvern annan til að bera orð á milli. 


Guð er ekki Jesús né er Jesús Guð.“ Jesús hafnaði þessu jafnvel sjálfur. Guð segir í 


Kóraninum: 


€ Vissulega eru þeir vantrúaðir sem segja: Jesús sonur Maríu er Guð. Messías 
sagði sjálfur: „Börn Ísraels, tilbidjid Guð, Drottinn minn og Drottinn ykkar“ Sá sem 


tilbiður aðra guði fær ekki inngöngu í Paradís og eldurinn verður heimkynni hans í 


næsta lífi. Enginn kemur beim misgjörðarmönnum til hjálpar. >» (Kóran, 5:72) 


Guð er ekki heilög þrenning. Guð sagði í Kóraninum: 


Í Ritað í Saheeh Muslim, #2754 og Saheeh Al-Bukhari, #5999. 

? Sagt var frá því í Associated Press í London 25. júní 1984 að samkvæmt útkomu í könnun tryði meiri hluti 
biskupa ensku biskupakirkjunnar að “kristnum mönnum bæri ekki skylda til að trúa að Jesús Kristur væri Guð". 
Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar var 31 af 39 biskupum Englands þessu sammála. Einnig kom fram að 19 
af 31 biskupi sögðu að það væri nóg að segja að Jesús væri sendiboði og þjónn Guðs. Könnuninn var gerð af 
trúarbragðaþættinum Credo sem er á dagskrá London Weekend Television. 


33 


€ Vissulega eru þeir vantrúarmenn sem segja: Guð er partur af þrenningu. En það 
er enginn guð nema Guð. Og ef þessir vantrúarmenn láta ekki af ummælum sínum 


verður þeim harðlega refsað. Ættu þeir ekki að snúa í iðrun til Guðs og biðjast 


fyrirgefningar? Guð er sá sem fyrirgefur og miskunnar. >» (Kóran, 5:73-75) 


Íslam hafnar pví að Guð hafi hvílst á sjðunda degi skðpunarinnar, að hann hafi deilt 
við einn af englum sínum og að Guð hafi af ðfundsýki bruggað launráð gegn 
mónnunum, eða að Guð hafi birst holdi klæddur sem maður. Íslam hafnar pví 
einnig að Guð hafi nokkra mannlega eiginleika. Slíkt er talið vera guðlast. Guð er 
yfir allt upphafinn. Á honum finnast engir annmarkar. Hann preytist aldrei. Hann 


syfjar aldrei og parf ekki að sofa. 


Arabíska orðið Allah þýðir Guð (hinn eini og sanni sem skapaði allt). Orðið Allah 
er það nafn á Guði sem arabískumælandi menn nota, bæði múslímar og kristnir. 
Þetta orð getur ekki táknað neitt annað en hinn eina sanna Guð. Arabíska orðið 
Allah kemur um 2700 sinnum fyrir í Kóraninum. Á arameíska, tungumáli sem er 


náskylt arabísku og er tungan sem Jesús talaði allajafna, kallast Guð einnig Allah. 


2) Trúin á engla 
Múslímar trúa á tilvist engla og að þeir séu dýrlegar verur. Englarnir dýrka Guð 
einan, hlýða honum og fara aðeins eftir skipunum hans. Á meðal engla er Gabríel, 


sem færði Múhameð Kóraninn. #2 


3) Trúin á opinberunarbækur Guðs 
Múslímar trúa að Guð hafi opinberað spámönnunum bækur sínar mönnunum til 
sönnunar og sem leiðarljós handa þeim. Á meðal þessara bóka er Kóraninn, sem 
Guð opinberaði Múhameð spámanni SE. Guð hefur ábyrgst að vernda Kóraninn 
fyrir afbökun og hártogunum. Guð hefur sagt: 


! NIV Compact Dictionary of the Bible, Douglas, bls. 42 


54 


€ Sannarlega sendum Vér boóskapinn (Kóran) og sannarlega munum Vér varóveita 


hann (óbreyttan og orðréttan) > (Kóran, 15:9) 


4) Trúin á spámenn og sendiboða Guðs 

Múslímar trúa á spámenn og sendiboða Guðs, en sá fyrsti var Adam og þeirra á 
meðal eru Nói, Abraham, Ísamel, Ísak, Jakob, Móses og Jesús (friður sé með þeim). 
En lokaskilaboð Guðs til mannanna, sem staðfesta hinn eilífa boðskap, voru 
opinberuð Múhameð spámanni #8. Múslímar trúa því að Múhameð 3 sé seinasti 


spámaðurinn sem var sendur af Guði, eins og Guð segir: 


€ Múhameð er ekki faðir neins ykkar manna en hann er sendiboði Guðs og seinasti 
spámaður. >» (Kóran, 33:40) 
Múslímar trúa pví að allir spámennirnir og sendiboðarnir hafi verið af holdi og 


blóði og hafi enga af guðdómlegum eiginleikum Guðs. 


5) Trúin á dómsdag: 
Múslímar trúa á dómsdag (upprisuna) begar allir menn munu upp rísa og ganga 


fyrir Guðs dóm vegna gjórða sinna. 


6) Trúin á „Al-Quadar” 

Múslímar trúa á ,,Al-Qadar" þeir eru sem sagt guðlegrar forlagatrúar, en að 
trúin á Guð skapi mönnum örlög þýðir ekki að mennirnir hafi ekki frjálsan vilja. 
Múslímar trúa þvert á móti að Guð hafi skapað mönnunum frjálsan vilja. Þetta 
þýðir að mennirnir geti valið á milli réttra og rangra gjörða og séu ábyrgir gjörða 
sinna. 

Forlagatrúin inniheldur fjóra meginþætti: 1) Guð veit allt. Hann veit hvað 
hefur gerst og hvað mun gerast. 2) Guð hefur skráð allt sem hefur gerst og mun 
gerast. 3) Hvað sem Guð vill að gerist mun gerast og hvað sem Guð vill ekki að 


gerist mun ekki gerast. 4) Guð er skapari alls. 


55 


Eru til aðrar helgar heimildir en Kóraninn? 


Já. Sunnah (pad sem Múhameð spámaður p sagði, gerði eða hafði 
velþóknun á) er önnur helsta heimild Íslams. Sunnah samanstendur af hadith, sem 
eru traustar ritaðar sagnir af því sem fylgismenn Múhameðs spámanns px: heyrðu 
hann segja, sáu hann gera og hafa velþóknun á. Trúin á ,sunnah" er einn 


grundvallarþáttur í íslamstrú. 


Dæmi um ummæli Múhameðs 3€ spámanns 


e {Hinir trúuðu eru sem einn líkami í ást sinni, miskunn og góðsemi í garð 
hvers annars. Ef einhver hluti líkamans er veikur, þá finnur hann allur til 


svefnleysis og hita. }' 


e {Þeir hinna trúuðu sem heitast trúa eru og gæddir mestu siðgæði. Og bestir 


meðal þeirra eru þeir sem bestir eru konum sínum. }* 


e {Enginn trúir (fullkomlega) fyrr en hann ann meðbróður sínum þess sem 


hann sjálfur girnist. }° 


e (Sá er allt umlykur miskunnar þeim miskunnsómu. Sýnið jarónesku 


sköpunarverki miskunn og Guð mun miskunna yður. }* 


e {Mannkærleikur er að brosa til meðbróður síns ...}° 


{Að mæla gott er kærleikur. }“ 


' Frá þessu er greint í Saheeh Muslim, #2586, og Saheeh Al-Bukhari, #6011. 
? Frá þessu er greint í Mosnad Ahmad, #7354, og Al-Tirmizi, #1162. 

? Frá þessu er greint í Saheeh Al-Bukhari, #13, og Saheeh Muslim, #45. 

^ Frá þessu er greint í Al-Tirmizi, #1924, og Abu-Dawood, #4941. 

? Frá þessu er greint í Al-Tirmizi, #1956. 

* Frá þessu er greint í Saheeh Muslim, #1009, og Saheeh Al-Bukhari, #2989. 


56 


e (Sá sem trúir á Guð og efsta dag (dómsdag) ætti gera náunga sínum gott. }' 


e {Guð dæmir ekki eftir útliti eða eftir auðæfum, Guð skyggnist inn í hjörtu 
yðar og metur gjörðir yðar. ]? 


e {Borgið verkamanninum launin áður en sviti hans þornar. ]? 


e {Mann þyrsti á göngu. Þegar hann kom að brunni einum fór hann niður í 
brunninn, drakk nægju sína og klifraði aftur upp. Þá sá maðurinn hund með 
lafandi tungu og reyndi sá að svala þorsta sínum með því að sleikja 
moldaraurinn. Maðurinn sagði: „Þessi hundur líður fyrir þorsta eins og ég 
áður.” Fór hann ofan í bruninn aftur, fyllti skó sinn vatni og gaf hundinum að 
drekka. Guð þakkaði honum og fyrirgaf honum syndir hans.} Spámaðurinn 
SE var spurður: „ Fáum við það launað séum við góð við dýrin?” Hann 
sagði: (Launaó verður allt hið góða sem vikið er að öllum lifandi dýrum og 


mönnum }.* 
Hvað segir Íslam um dómsdag? 


Múslímar trúa því eins og kristnir menn að jarðlífið sé aðeins prófraun og 
undirbúningur fyrir næsta líf. Jarðlífið er prófraun fyrir alla til undirbúnings fyrir líf 
eftir dauðann. Sá dagur mun koma að veröldin mun farast og hinir dauðu munu upp 
rísa og hlíta dómi Guðs. Sá dagur verður byrjunin á eilífu lífi. Þetta er 
dómsdagurinn. Á þeim degi mun öllum verða umbunað af Guði samkvæmt 
athöfnum og trúfesti. Þeim sem deyja trúandi því að það sé „enginn guð nema Guð 
og Múhameð #8 er sendiboði (spámaður) Guds” og eru múslímar verður umbunað 
á þeim degi og þeir munu fá aðgang að paradís að eilífu, eins og Guð hefur sagt: 

' Frá þessu er greint í Saheeh Muslim, #48, og Saheeh Al-Bukhari, #6019. 
? Frá þessu er greint í Saheeh Muslim, #2564. 


? Frá þessu er greint í Ibn Majah, #2443. 
^ Frá þessu er greint í Saheeh Muslim, #2244, og Saheeh Al-Bukhari, #2466. 


57 


«€ En peir sem tráa og vinna góð verk verða íbúar paradísar og fá að dveljast par að 


eilífu. » (Kóran, 2:82) 


En þeir sem ekki trúa því þegar þeir deyja að það sé „enginn gud nema Guð og 
Múhameð 3% er sendiboði (spámaður) Guðs" og eru ekki múslímar þegar þeir 
deyja fá ekki að koma inn í paradís og verða sendir í vitiseldinn, eins og Guð hefur 
sagt: 
€ Þeim sem leitar annarrar trúar en Íslam (undirgefni við vilja Skaparans) verður 


þeirri hjátrú hafnað og munu þeir bíða ósigur í næsta lífi. >» (Kóran, 3:85) 


Einnig sagði hann: 
€ Hinum vantrúuðu sem deyja í vantrú sinni dugir ekki jarðarfylli gulls sem 


lausnargjald. Slíkra bíður sár refsing og enginn mun hjálpa þeim. >» (Koran, 3:91) 


Einhver gæti spurt: „Ég held að vísu að Íslam sé góð trú, en ef ég mundi taka 
íslamstrú, þá mundi fjölskylda mín, vinir og aðrir ofsækja mig og hæða mig. Fæ ég 
ekki, ef ég tek ekki íslamstrú, að koma inn í paradís og forðast ég þá ekki 


vítiseldinn? * 


Svarið hefur Guð gefið í eftirfarandi versi: „Þeim sem leitar annarrar trúar en 
Íslam (undirgefni við vilja Skaparans) verður hafnað og munu þeir bíða ósigur í 


næsta lífi 1.” (Kóran, 3:85) 


Eftir að Guð sendi Múhameð spámann #5 til að boða mönnum Íslam 
viðurkenndi Guð ekki önnur trúarbrögð en Íslam. Guð er skapari okkar og sér 
okkur farborða. Hann skapaði allt sem er á jörðinni handa okkur. Öll blessun og 
lífsgæði koma frá Guði. Ef einhver hafnar, þrátt fyrir þetta, trúnni á Guð, sendiboða 


hans Múhameð spámann 35 eða Guðs trú, Íslam, þá mun honum refsað verða í 


58 


framhaldslífinu. Adaltilgangurinn með sköpun okkar er sá að við dýrkum Guð einn 
og hlýðum honum, eins og Guð hefur látið um mælt í hinni helgu bók, Kóraninum 
(51:56). 

Jarðlífið er mjög stutt. Hinir vantrúuðu munu á dómsdegi finna að jarðlífið var 


sem einn dagur eða partur úr degi, eins og Guð hefur sagt: 
€ Og hann (Guð) mun spyrja: Hve mörg ár hafið þér lifað á jörðu? Þeir munu 
svara: „Einn dag eða stund úr degi.“ >» (Kóran, 23:112-113) 

Og hann hefur sagt: 
€ Hélst þú að Vér hefðum skapað pig án nokkurs tilgangs og að þú myndir ekki 
snúa aftur til Vor á dómsdegi? Nú sérðu að Guð er hinn upphafni, hinn sanni 


konungur. Enginn er Guð nema hann... >» (Kóran, 23:115-116) 


Framhaldslífið er afar raunverulegt. Pað er ekki aðeins andinn sem lifir, heldur 
holdið líka. Við munum lifa í sál og líkama. 

Múhameð spámaður #5 bar saman Jarðneskt líf og framhaldslíf og sagði pá: 
[Gildi bessa heims í samanburði við lífið hinum megin má líkja við baó sem loðir 
við fingur þinn þegar þú hefur dýft honum í vatn.}' Merkingin er sú að hið 


jaróneska líf er í samanburði við framhaldslífið sem nokkrir dropar af vatni í hafið. 
Hvernig verður maður múslími? 


Einfaldlega með því að segja af sannfæringu: „La ilaha illa Allah, 
Muhammadur rasoolu Allah" . Þá hefur maður gerst müslími. Þetta merkir: „Það er 
enginn guð (goðmagn) nema Guð (Allah) og Múhameð er sendiboði (spámaður) 
Guðs.” Fyrsti hlutinn, „að það er enginn guð nema Guð”, merkir að enginn á rétt 4 
tilbeiðslu nema Guð einn og að Guð er hvorki öðrum studdur né á son. Sannur 


múslími ætti einnig að: 


! Frá þessu er greint í Saheeh Muslim, #2858, og Mosnad Ahmad, #17560. 


59 


* Tria ad hin helga bók, Kóraninn, sé orðrétt eftir Guði höfð og hafi verið 
opinberuð af Guði. 


* Tria á dómsdaginn (upprisuna) og að sá dagur muni koma eins og Guð hefur 


lofað í Kóraninum. 
* Að viðurkenna íslamstrú. 
* Að tilbiðja ekkert nema Guð og engan annan en Guð. 
Múhameð spámaður SE sagði: {Gleði Guðs yfir hinum iðrandi sem snýr sér 
til hans er meiri en gleði manns sem hefur tapað úlfalda sínum (með öllu vatni 


hans) í eyðimörk og allri von um að finna hann aftur og er lagstur niður í skuggann 


til að deyja úr þorsta fullur örvinglunar þegar hann sér úlfaldann skyndilega fyrir 


framan sig}! 





„ Það er engin guð (goðmagn) nema Guð (Allah) og Múhameð er sendiboði 
(spámaður) Guðs” Letrað fyrir ofan inngang í Mosku.. 


! Frá þessu er greint í Saheeh Muslim, #2747, og Saheeh Al-Bukhari, #6309. 


60 


Um hvaó snyst Kóraninn? 


Kóraninn, sem er orðrétt eftir Guði 
hafður, er meginuppspretta sérhvers múslíma 
um kenningar og trúariðkun. Í Kóraninum er 


fjallað um allt það sem kemur mönnum við: 





visku, kenningar, tilbeiðslu, viðskipti, lög 
o.s.frv. En meginefni Kóransins er samband Guðs við sköpunarverk sitt. Einnig eru 
í Kóraninum leiðbeiningar og nákvæm tilsögn um réttlátt samfélag, heiðvirða 


hegðun og sanngjarnt hagkerfi. 


Athugið að Kóraninn opinberaðist Múhameð #5 á arabísku einni. Það merkir 
að allar þýðingar á Kóraninum, hvort sem er á íslensku eða nokkru öðru tungumáli, 
eru hvorki Kóraninn sem slíkur né útgáfa af honum, heldur er um að ræða þýðingu 
á merkingu Kóransins. Kóraninn er sem slíkur aðeins til á því tungumáli sem hann 


opinberaðist á, arabísku. 
Hver var Múhameð spámaður #8? 


Múhameð Æ fæddist í Mekka árið 570 e.Kr. Þar eð faðir Múhameðs $ dó 
fyrir fæðingu hans og móðir hans stuttu eftir að hann fæddist ólst hann upp hjá 
frænda sínum sem var af hinum vel metna Quraysh-ættbálki. Múhameð #5 fékk 
ekki menntun í uppvexti, var ólæs og óskrifandi til dauðadags. Þjóð hans hafði, 
áður en hann hóf boðun sína sem spámaður, enga þekkingu á vísindum og flestir 
voru ólæsir og óskrifandi. Þegar hann óx úr grasi fékk hann það orð á sig í 
samfélaginu að vera sannorður, heiðarlegur, áreiðanlegur, örlátur og einlægur. 


Hann var svo áreiðanlegur að þeir kölluðu hann Áreiðanlegan.' Múhameð #8 var 


! Frá þessu er greint í Mosnad Ahmad, #15078. 


61 


mjóg truadur madur og fyrirleit lengst af pá hnignun samfara skurdgodadyrkun sem 


vidgekkst í samfélaginu. 


Á 
= 
i 
= 
td 
= 


SEALE le tee 


—9 Fass Le it» 


à 1 
Har 





Moska Múhameð spámanns 5€ í Medínu. 


Um fertugt fékk Mühameó SE sina fyrstu opinberun frá Guði fyrir tilstilli 
Gabríels engils. Slíkar opinberanir fékk hann á tuttugu og þriggja ára tímabili og 


eru þær uppistaðan í Kóraninum. 


Eftir að hann byrjaði að vitna í Kóraninn og boða sannleikann sem Guð hafi 
opinberað honum varð hann og fáliðaðir trúbræður hans fyrir ofsóknum vantrúaðra. 
Þessar ofsóknir urðu svo grimmilegar að árið 622 bauð Guð þeim #5 að flýja land. 
Flóttinn frá Mekka til borgarinnar Medínu, sem er 260 mílum norðar, markar 


byrjun tímatals múslíma. 


Eftir nokkur ár, leyfðist Múhameð SE og fylgjendum hans að snúa aftur til 
Mekka og fyrirgáfu þeir óvinum sínum. Þegar Múhameð #5 dó, sextíu og þriggja 
ára að aldri, hafði íslamstrú breiðst út um mestallan Arabíuskagann og um einni öld 
eftir dauða Múhameðs 3 hafði íslamstrú breiðst út frá Spáni í vestri til Kína í 
austri. Ástæður þess að íslamstrú breiddist svo fljótt og friðsamlega út eru m.a. þær 
að skilaboðin eru svo skýr og sönn. Íslam boðar trú á einn guð sem er hinn eini guð 


sem er verðugur þess að vera tilbeðinn. 


62 


Múhameð spámaður 35 var fullkomið dæmi um heiðarlegan, réttlátan, 
miskunnsaman, brjóstgóðan, sannsöglan og hugrakkan mann. Hann var hafinn yfir 
allar illar hvatir, þó að maður væri, og beitti sér fyrir Guð einan og umbun hans í 


framhaldslífinu. Allar gerðir hans báru ævinlega vitni um guðhræðslu. 
Áhrif útbreiðslu Íslams á þróun vísindanna 


Íslam kennir að menn skuli nýta sér skynsemi sína og athyglisgáfu. Aðeins fáeinum 
árum eftir að Íslam tók að breiðast út blómstraði auðug menning og háskólar 
döfnuðu. Samruni austrænna og vestrænna hugmynda og nýrra hugmynda og 
gamalla olli miklum framförum í læknisfræði, stærðfræði, eðlisfræði, stjörnufræði, 
landafræði, byggingarlist, listum, bókmenntum og sagnfræði. Grundvallarkerfi eins 
og algebra og arabískir tölustafir ásamt notkun núllsins (sem var forsenda frekari 
þróunar stærðfræðinnar) bárust til Evrópu miðalda frá yfirráðasvæði múslíma. 
Flókin tæki, sem gerðu Evrópumönnum kleift að stunda landkönnunarleiðangra 
sína og voru því forsenda landafundanna miklu, eins og stjörnuhæðarmælirinn 


(astólab), kvaðrantinn og nothæf sjókort komu einnig úr smiðju múslíma. 





Stjörnuhæðarmælir (Astrolabe): Eitt mikilvægasta tækið sem múslímar þróuðu. 


Hann var einnig mikið notaður á Vesturlöndum fram á nýöld. 


63 


VA 


< 
bd . 


bad Maddie CAS hila 


li d fi gi 


A 


EI UV eo eed Sas 





Ue . ‘ k hoan Jia VG Ú Á DIES 
«sh $at 0L CES de SEIT 
=) * exa ois Cos ess 
Sh gos SVG okið pas EAD. 


BTE AA WAS aE Co rj Minn eo K 


[MÀ à aote paz A 


| 
l 
| 





Læknar múslíma höfðu mikinn áhuga á skurðlækningum og þróuðu margvísleg 


áhöld í því skyni eins og sjá má í þessu forna handriti. 
Hverju trúa múslímar um Jesús? 


Múslímar bera mikla virðingu fyrir Jesú (friður sé með honum). Þeir telja hann einn 
mikilvægasta sendiboða Guðs til manna. Kóraninn staðfestir meyfæðinguna og 
einn kafli Kóransins heitir Maryam (María). Kóraninn lýsir fæðingu Jesú á 


eftirfarandi hátt: 


«€ Englarnir sögðu: „Ó, Maria, Guð flytur þér fagnaðarboðskap í orði sínu. Nafn 
hans er Messías, Jesús, sonur Maríu, dáður í þessu lífi og því næst og einn þeirra 
sem næstir eru Guði. Hann mun tala til fólksins úr vöggu sinni og sem fullvaxta 
maður og hann er meðal hinna réttlátu” Hún sagði: „Drottinn minn, hvernig má það 
vera að ég eignist barn þegar ég hef ekki karlmanns kennt? " Hann svaraði: „Svo 


mun verða. Guð skapar það sem hann vill. Hvað sem hann ákveður, segir hann 


einungis: Verði svo! Og það verður. 2 (Kóran, 3.45-47) 


64 


Fæðing Jesú var kraftaverk og Guðs vilji á sama hátt og Adam var skapaður að 


Guðs vilja, en átti hann þó hvorki föður né móður. Guð sagði: 


€ Sköpun Jesú má líkja vió sköpun Adams. Guð skóp hann af dufti og mælti til 
hans: “Þú skalt verda!,, >Ð (Kóran, 3.59) 


Jesús vann mórg kraftaverk í starfi sínu sem spámaður. Guð segir að Jesús hafi 
sagt: 

€ Ég kem til ykkar meó tákn frá Drottni ykkar. Ég móta handa ykkur fuglslíki ár 
leir, og ég blæs í það og það verður að fugli med leyfi Guðs. Eg lækna þann sem 
fæddur var blindur og hinn holdsveika, og þann sem dauður er lífga ég með leyfi 
Guðs. Og ég kunngjöri ykkur hvað pid etið og hvað þið geymið í húsum ykkar. >» 
(Kóran, 3.49) 


Müslímar trúa bví að Jesús hafi ekki verið krossfestur. Pað var ætlun óvina hans að 
krossfesta hann en Guð bjargaði honum og hóf hann til sín. Yfirbragð Jesú var lagt 
á annan mann. Fjendur Jesú krossfestu þann mann þar sem þeir héldu hann vera 


Jesú. Guð sagði: 
€ Þeir sögðu: „Við drápum Jesúm, Son Maríu, sendiboða Guðs.” Peir drápu hann 


ekki né heldur krossfestu þeir hann, en þeim virtist svo. >» (Kóran, 4.157) 


Hvorki Múhameð 3 né Jesú komu til þess að breyta grundvallarkenningunni um 
trú á einn Guð sem fyrri spámenn boðuðu heldur fremur til þess að staðfesta hana 


og blása í hana nýju lífi.' 


! Múslímar trúa því að Guð hafi opinberað Jesú ritið Injeel og að efni þess megi að hluta til finna meðal þess sem 
Guð kenndi Jesú og er í Nýja testamentinu. En þetta þýðir þó ekki að múslímar trúi Biblíunni eins og hún lítur út 
nú því sú er ekki hin upprunalega ritning sem Guð opinberaði mönnum. Hinni upprunalegu ritningu hefur verið 
breytt, við hana hefur verið aukið og hún hefur verið stytt. 


65 





,Aksa" moskan í Jerúsalem. 


(Ítarefni um Jesús má nálgast með því að smella á hlekkinn: Ítarefni um Jesú.) 
Afstaða Íslams til hryðjuverka 
Íslam, trúarbrögð miskunnar, leyfa ekki hryðjuverk. Guð sagði í Kóraninum: 


€ Guð bannar ykkur ekki að sýna þeim góðvild og sanngirni sem hvorki hafa barist 
við ykkur vegna trúar ykkur eða flæmt ykkur frá heimkynnum ykkar. Guð elskar 


hina réttlátu. » (Kóran, 60.80) 


Múhameð 3 spámaður bannaði hermönnum sínum að drepa konur og börn' og 
þetta ráðlagði hann þeim: , ,,... Gripid ekki til svika, forðist óhóf og drepið ekki 
ungbörn." ? Hann sagði einnig: „Hver sá er drepur bann sem samið hefur vid 


múslíma mun ekki finna angan Paradísar þó hún ilmi í fjörutíu ár.“ 


Múhameð #2 spámaður bannaði einnig refsingar með eldi.“ 


Í Ritað í Saheeh Muslim, #1744 og Saheeh Al-Bukhari, #3015. 

? Frá þessu er greint í Saheeh Muslim, #1731 og Al-Tirmizi, #1408. 

? Frá þessu er greint í Saheeh Al-Bukhari, #3166 og Ibn Majah, #2686. 
^ Frá þessu er greint í Abu-Dawood, #2675. 


66 


Eitt sinn sagði hann morð aðra mestu syndina’ og varaði við því ad „á dómsdegi 


yrðu þeir fyrstir dæmdir sem úthellt hafa blóði.“ “ ` 


Múslímar eru jafnvel hvattir til þess að fara vel með dýr og þeim er bannað að 
meiða þau. Múhameð 3E spámaður sagði eitt sinn: “Konu nokkurri var refsað 
vegna þess að hún lokaði kött inni þar til hann drapst. Sökum þessa var hún dæmd 
til Heljar. Hún lokaði hann inni og gaf honum hvorki að éta né drekka og ekki 


sleppti hún honum lausum svo hann gæti fangað sér skordýr til matar. „ 


Hann sagði einnig frá manni sem gaf þyrstum rakka að drekka og Guð fyrirgaf 
honum syndir hans sökum þess góðverks. Spámaðurinn SE var spurður eftirfarandi 
spurningar: “Sendibodi Guðs, verður okkur það launað að sýna dýrum góðvild? ,, 
Hann svaraði: “Ykkur verður launuð góðvild í garð hverrar skepnu, dýrs eða 


manns. „ ` 


Þar fyrir utan er múslímum boðið, er þeir leiða dýr til slátrunar, að deyða það 
þannig að það finni til sem minnstrar hræðslu og þjáningar. Múhameð ae spámaður 
sagði: “Þegar dýri er slátrað skal til verksins vanda. Hnífinn skal vel brýna svo 


sláturdýrið þjáist lítt. „$ 


Í ljósi þessara orða og fleiri íslamskra texta er það hvort tveggja bannað og 
fyrirlitlegt samkvæmt Íslam og í augum múslíma að sá ótta í hjörtu varnarlausra 
borgara, að jafna mannvirki við jörðu og limlesta saklausa menn, konur og börn 
með sprengjum. Trú múslíma er trú friðar, miskunnar og fyrirgefningar og mikill 


meirihluti þeirra hefur alls ekki komið nálægt þeim voðaatburðum sem kenndir 


! Frá þessu er greint í Saheeh Al-Bukhari, #6871 og Saheeh Muslim, #88. 

? Með því að drepa eða særa. 

? Frá þessu er greint í Narrated in Saheeh Muslim, #1678 og Saheeh Al-Bukhari, #6533. 
^ Frá þessu er greint í Saheeh Muslim, #2422 og Saheeh Al-Bukhari, #2365. 

Frá þessu er greint í Saheeh Muslim, #2244 og Saheeh Al-Bukhari, #2466. 

* Frá þessu er greint í Saheeh Muslim, #1955 og Al-Tirmizi, #1409. 


67 


hafa verið múslímum. Ef múslími fremur hryðjuverk er sá hinn sami sekur um að 


brjóta lög Íslam. 


(Fleiri greinar um Íslam og hryðjuverk má nálgast undir hlekknum: Meira um Íslam 


og hryðjuverk.) 
Mannréttindi og réttlæti í Íslam. 
Íslam tryggir margvísleg mannréttindi. Hér á eftir eru tilgreind nokkur þeirra. 


Réttur hvers einasta ríkisborgara íslamsks ríkis til lífs og eigna er helgur, hvort sem 
hann er múslími eða ekki. Heiður manna nýtur einnig verndar í Íslam. Því bannar 
Íslam að móðga menn eða draga dár að þeim. Múhameð p: spámaður sagði: 


,"Sannlega er blóð yðar, eignir og æra friðhelg.,,' 


Kynþáttahatur er ekki liðið í Íslam enda hefur Kóraninn þetta að segja um jafnrétti: 


€ Þið mannabórn, Vér höfum skapað ykkur karl og konu og skipað ykkur í þjóðir 


og ættkvíslir svo að þið lærið að þekkja hver annan. Sannarlega er sá göfugastur í 


augum Guðs sem mestan guðsótta hefur, Sannarlega veit Guð og þekkir allt. >» 


(Kóran, 49.13)? 


Íslam hafnar þeirri kenningu að menn eða þjóðir njóti náðar í krafti auðs, valda eða 
kynþáttar. Guð skapaði alla menn jafna og aðeins er unnt að greina þeirra í milli á 
grundvelli trúarbragða og trúrækni. Múhameð Se spámaður sagði: „Ó þjóð min! 
Guð yðar er einn og forfaðir (Adam) yðar er einn. Arabi er ekki fremri manni af 
öðrum kynþætti og sá er eigi betri en arabinn. Rauður (eiginlega hvítur með rauðu 


yfirbragði, rjóður) maður er ekki fremri svörtum og sá svarti er ekki fremri þeim 


' Frá þessu er greint í Saheeh Al-Bukhari, #1739 og Mosnad Ahmad, #2037. 
? Trúrækinn er sá sem heldur sig frá öllum syndum, vinnur góðverk pau er Guð býður og óttast og elskar Guð. 


68 


rauóa.! En trúrækni greinir þeirra í milli.“ 


Kynpáttahatur er mikið vandamál í heiminum nú um stundir. 
Ríku þjóðirnar geta sent mann til tunglsins en ekki komið í 
veg fyrir að hann hati meðbræður sína eða sláist við þá. Allt 
frá dögum Múhameðs Se spámanns hefur Íslam verið 


lýsandi dæmi þess hvernig hægt er að koma í veg fyrir 





togstreitu milli kynþátta. Ár hvert halda um það bil tvær 
milljónir múslíma hvaðanæva að úr heiminum í 
pílagrímsferð (Hajj) til Mekka og kemur þá vel í ljós hið sanna bræðralag allra 
þjóða og kynþátta í Íslam. 


Íslam er trú réttlætis. Guð sagði: 
€ Guð skipar ykkur að skila því sem þið varóveitió til þeirra sem það eiga og þegar 
þið dæmið að þið dæmið af réttvísi » (Kóran, 4.58) 


Og hann sagói: 


€ Ef tveir flokkar trúaðra deila, þá leitið sættir með þeim. Ef annar hvor flokkurinn 
beitir hinn ofríki, þá berjizt við þann sem á leitar, þar til hann hlítir dómi Guðs. 


Þegar hann lætur segjast, semur þú frið með þeim af sanngirni og réttlæti, því Allah 


elskar hina réttlátu. » (Kóran, 49.9) 


Við eigum einnig gera þeim er við hötum rétt til. Guð sagði: 


€ Látið ekki fjandskap annarra aftra ykkur frá réttlæti. Verið réttlát, það er 


guðrækni næst. >» (Kóran, 5.8) 


' Litirnir sem nefndir eru í pessum umælum spámannsins AE eru aðeins til dæmis. Þetta þýðir að í Íslam getur 
enginn kallast öðrum fremri sökum litarafts síns, hvort sem það er hvítt, svart, rautt eða annars konar. 
? Frá þessu er greint í Mosnad Ahmad, #22978. 


69 


Múhameð 3 spámaður sagði: „Ó þjóð mín! Varist órétt! því vegna hans verður 


myrkur á dómsdegi.“ 


Og þeir sem sjá ekki réttlætinu fullnægt (þ.e. fá ekki það sem þeir eiga með réttu) í 
lifanda lífi munu sjá það á dómsdegi, eins og spámaðurinn ae sagði: „Á dómsdegi 


ná þeir rétti sínum er hann eiga skyldan (og ráðin verður bót á óréttlæti) ...“ 


Staða kvenna í Íslam 


Í Íslam hafa konur, giftar eða ógiftar, full 
einstaklingsréttindi. Þær eiga rétt á að halda eða 
ráðstafa eignum sínum og tekjum án afskipta 
nokkurs fjárhaldsmanns (föður, eiginmanns eða 


neins annars). Réttur kvenna er að kaupa, selja og 





gefa, hvort heldur gjafir eða til ölmusu, og þær 
geta eytt reiðufé sínu sem þær lystir. Brúðguminn kaupir hana verði en fjárhæðin 
rennur til hennar eigin persónulegu nota og hún heldur ættarnafni sínu en tekur ekki 


upp ættarnafn eiginmanns síns. 


Íslam hvetur eiginmann til þess að koma vel fram við konu sína, eins og Múhameð 


p spámaður sagði: „Ágætastir ykkar eru þeir sem best reynast konum sínum.“ 


Mæður eru hátt haldnar í Íslam. Íslam kennir að þeim skuli menn reynast best. 
Maður nokkur kom til Múhameðs 3% spámanns og sagði: „Ó, sendiboði Guðs! 
Hver er míns góða félagsskapar mest verður?“ Spámaðurinn #5 svaraði: „Móðir 
þín.“ Maðurinn spurði: „Síðan hver?“ Spámaðurinn 35 svaraði: „Par á eftir móðir 


þín.“ Maðurinn spurði enn: „Síðan hver?“ Spámaðurinn SE svaraði: „Þar á eftir 


! b.e. kúgun, misrétti eða ranglæti. 

? Frá þessu er greint í Mosnad Ahmad, #5798 og Saheeh Al-Bukhari, 42447. 
? Frá þessu er greint í Saheeh Muslim, 42582 og Mosnad Ahmad, 47163. 

^ Frá pessu er greint í Ibn Majah, #1978 og Al-Tirmizi, 43895. 


70 


móðir þín.“ Enn spurði maðurinn: „Síðan hver?“ Spámaðurinn SE svaraði: „Því 


næst faðir þinn.“ 


Nálgast má ítarefni um konur í Íslam undir hlekknum: Ítarefni um konur í Íslam. 
Fjölskyldan í Íslam 


Fjölskyldan, grunneining menningarsamfélagsins, á nú á tímum mjög undir högg 
að sækja. Íslamskt fjölskyldumynstur byggir á hárfínu jafnvægi réttar eiginmanns, 
eiginkonu, barna og ættingja og þess háttar vel grundað fjölskyldumynstur elur af 
sér óeigingirni, örlæti og ást. Friðurinn og öryggið sem kjarnafjölskylda í svo góðu 
jafnvægi hefur upp á að bjóða er ómetanlegt og talið ómissandi andlegum þroska 
hvers fjölskyldumeðlims og ef börnin og stórfjölskyldan eru höfð í hávegum leitar 


allt þjóðfélagið jafnvægis. 
Hvernig koma múslímar fram við aldraða? 


Elliheimili finnast varla í hinum íslamska heimi. Litið er á það sem 
drengskaparbragð að annast foreldra sína á erfiðasta æviskeiði þeirra. Álagið sem 
því fylgir er talið blessun og tækifæri til aukins sálarþroska. Í Íslam er ekki talið 
nóg að menn biðji fyrir foreldrum sínum heldur verða þeir að sýna þeim 
óendanlega samúð og minnast þess að er þeir voru sjálfir varnarlaus börn létu 
foreldrar þeirra þá ævinlega ganga fyrir. Mæður eru sérstaklega í heiðri hafðar. 
Múslímar eru foreldrum sínum í ellinni miskunnsamir, góðhjartaðir og 
Óeigingjarnir. 

Umönnun foreldra er samkvæmt Íslam mikilvægasta skyldan næst á eftir bæninni 
og hún er þeirra réttur. Það er álitið fyrirlitlegt að láta það hafa áhrif á sig þegar 


fólk, sem ekkert getur að því gert, gerist erfitt með aldrinum. 


! Frá þessu er greint í Saheeh Muslim, #2548 og Saheeh Al-Bukhari, 45971. 


71 


Guð sagði: 

€ “Drottinn hefur fyrirskipað að þú tilbiðjir engan nema hann og að þú sért 
foreldrum þínum góður. Komist þau á gamals aldur á þínum vegum, annað eða 
bæði, þá sýndu þeim aldrei vansæmd eða átölur, heldur talar til þeirra með virðingu 


og hlýjum orðum. Sýndu þeim auðmýkt og blíðu og segðu: “Drottinn, veru þeim 


miskunnarsamur svo sem þau ólu önn fyrir mér ungum. ,, >» (Kóran, 17.23-24) 


Hinar fimm stoðir Islams. 
Tilvera múslíma byggist á hinum fimm stoðum Íslams. Þær bera vitni trú, bæn, 


ölmusu eda “zakat,, (framfærslu fátækra), föstu í Ramadanmánuði og 


pílagrímsferðar til Mekka þeirra sem það geta einu sinni ævinnar. 


1) Trúarjátning 

Trúin er jatud með því að mæla eftirfarandi orð af fullri sannfæringu: „La ilaha illa 
Allah, Muhammadur rasoolu Allah.“ Þetta þýðir: „Enginn er sannur guð 
(guðdómur) nema Guð (Allah) og Múhameð er sendiboði (spámaður) Guðs.“ Fyrri 
hlutinn, „enginn er sannur guð nema Guð“ þýðir að enginn sé verður tilbeiðslu 
nema Guð einn, og að Guð eigi sér hvorki félaga né son. Trúarjátningin sem nefnist 
Shahada er einföld setning og þeim er vill snúast til Íslams nægir að mæla hana af 


fullri sannfæringu til þess. Trúarjátningin er mikilvægasta stoð Íslam. 


2) Bæn 

Múslímar biðjast fyrir fimm sinnum dag hvern. Hvert skipti tekur ekki nema fimm 
mínútur. Íslömsk bæn tengir saman trúmanninn og Guð. Milligöngumenn eru engir 
á milli Guðs og hins trúaða. 

Í bæninni finna menn til innri friðar, gleði og hughreystingar og velþóknunar Guðs 
í garð þess er biður. Múhameð p spámaður sagði: ,,Bilal, kallaðu (fólkið) til bæna, 


“Í Bilal var einn félaga Múhameðs p og 


látum það verða okkur til hughreystingar. 
! Frá þessu er greint í Abu-Dawood, #4985 og Mosnad Ahmad, #22578. 


12 


honum hafði verið falin sú skylda á hendur að kalla fólk til bzena. 

Beðist er fyrir í dögun, hádegi, miðdegis, við sólsetur og náttmál. Múslími getur 
beðist fyrir nánast hvar sem er, úti á akri, inni á skrifstofu, í verksmiðju eða í 
háskóla. 

(Ítarefni um hvernig skuli bera sig að því að biðja má finna undir hlekknum 
Hvernig skal bera sig að því að biðja eda í ritinu „A Guide to Salat (Prayer) “ eftir 
M. A. K. Sagib.) 


3) Olmusa Zakat (framfærsla fátækra) 

Allt tilheyrir Guði. Auðæfi eru því aðeins í vörslu 
manna. Frummerking orðsins zakat er hvoru tveggja 
skírn, þ.e. andlegur þvottur, og vöxtur. Að gefa zakat 


merkir að gefa ákveðinn hundraðshluta vissra eigna til 





ákveðinna stétta þurfandi manna. Hundraðshlutinn, tvö 
og hálft prósent, er tekinn af upphæð sem samsvarar um það bil 85 grömmum gulls, 
í gulli, silfri eða reiðufé, og hefur verið í eigu manns í eitt tunglár. Eignir manna eru 
skírðar með því að lögð er til hliðar lítil upphæð handa þurfamönnum og líkt og 
þegar jurtir eru grisjaðar bætir þessi niðurskurður á innstæðunni vaxtarskilyrðin. 

Hverjum og einum er þó frjálst að gefa eins mikið og honum eða henni sýnist til 


ölmusu. 


4) Fasta í Ramadanmánuói 

Ár hvert, í mánuðinum Ramadan,' fastar sérhver múslími frá 
dögun til sólarlags og neitar sér þá um mat, drykk og kynlíf. 
Þó fastan sé bráðholl heilsunni er fremur litið á hana sem 


leið til þess að efla andlega líðan. Með því að neita sér um 





lífsins gæði, þó ekki nema í stuttan tíma, nær sá sem fastar 


! Ramadanmánuður er níundi mánuður íslamska dagatalsins (sem byggt er á göngu tungls en ekki sólar). 


13 


að finna til sannrar samkenndar með þeim sem lida skort auk þess sem önd hans 


eflist. 


5) Pílagrímsferð til Mekka 


Ef fjárhagur og heilsa leyfir ber hverjum og einum skylda til ad fara í pílagrímsferó 
(Hajj) til Mekka einu sinni á ævinni. Um það bil tvær milljónir manna halda til 
Mekka ár hvert hvaðanæva að úr heiminum. Til Mekka sækir að vísu fjöldi gesta 
árið um kring, en einu sinni á ári, í tólfta mánuði hins íslamska dagatals, er farin 
Hajj. Pílagrímar (karlar) klæðast sérstökum einföldum klæðum sem má út allan 


mun stéttar og menningar þannig að allir standa þeir jafnir fyrir Guði. 





Pílagrímar biðjast fyrir í Haram moskunni í Mekka. Í mosku þessari er Kaaba 
(svarta byggingin á myndinni) sem múslímar snúa að er þeir biðjast fyrir. Guð bauð 
spámönnunum Abraham og syni hans Ísamel að reisa Kaaba svo þar gætu menn 


beðist fyrir. 


Ein sú helgiathófn sem fylgir Hajj er að ganga sjö sinnum umhverfis Kaaba og sjö 
sinnum milli tveggja hóla, ,,Safa" og ,, Marwa" eins og Hagar gerði í leit sinni ad 


vatni. Síðan safnast pílagrímarnir saman við “Arafa”! til að biðja Guð þess sem þá 
pilag J 


! Um það bil 24 kílómetra frá Mekka. 


74 


lystir og um fyrirgefningu hans og oftar en ekki er litió 4 ba athófn sem forsmekk 


dómsdags. 


Hajj lýkur með hátíð, „Eid Al-Adha", þar sem menn fagna með bænagjörð. Sú 
hátíð og „Ei al-Fitir" veisla haldin í lok Ramadan, eru hinar tvær árlegu hátíðir 


dagatals múslíma. 


Íslam í Bandaríkjunum 

Erfitt er að alhæfa um bandaríska múslíma. Sumir eru trúskiptingar en aðrir 
innflytjendur, verkamenn eða læknar. Trúin heldur fjölbreyttu samfélagi þeirra 
saman og fjölmargar moskur sem finna má um öll Bandaríkin styrkja það enn 
frekar. 

Múslímar fluttust snemma til Norður Ameríku. Þegar á átjándu öld bjuggu margir 
múslímar í Norður Ameríku. 

Fjölmargir Bandaríkjamenn hafa snúist til Íslams. Þeir eru af ýmsum stéttum, ríkir, 
fátækir, menntaðir og ómenntaðir. Núna eru um það bil fimm og hálf milljón 


múslíma í Bandaríkjunum." 


! The World Almanac and Book of Facts 1996, Famighetti, bls. 644. 


75 


Hingaó kominn Bismilla ir rahman ir rahim 


Fyrir Frekari upplýsingar um Islam 

Ef þú vilt fá meiri upplýsingar um Íslam, eða ef þú hefur einhverjar spurningar eða 
athugasemdir. Og einnig ef þú hefur áhuga að fá fleiri afrit af þessari bók. Þá er 
ykkur velkomið að heimsækja heimasíðu bókarinnar 


http://www.islam-brief-guide.org eða hafa samband við: 


1) Bandaríkin 


Islamic Assembly of North America 

3588 Plymouth Road, Suite # 270, 

Ann Arbor, MI 48105, USA 

Tel.: (734) 528-0006 - Fax: (734) 528-0066 
E-mail: IANA @IANAnet.org 


Islamic Foundation of America 
PO Box: 3415, Merrifield, VA 22116, USA 
Tel.: (703) 914-4982 - Fax: (703) 914-4984 


E-mail: info @ifa.ws 


Understanding Islam Foundation 
11153 Washington Pl., Culver City, 
CA 90232, USA 

Tel. and Fax: (301) 558-9865 


E-mail: info ? understandingislam.us 


76 


World Assembly of Muslim Youth 

PO Box: 8096, Falls Church, 

VA 22041-8096, USA 

Tel.: (703) 820-6656 - Fax: (703) 783-8409 


E-mail: support @ wamyusa.org 


Islamic Information Institute 

of Dar-us-Salam 

5301 Edgewood Rd., College Park, 

MD 20740-4623, USA 

Tel.: (301) 982-9463 - Fax: (301) 982-9849 


E-mail: iiid 21slamworld.net 


Al Jumuah Magazine 

PO Box: 5387, Madison, 

WI 53705-5387, USA 

Tel.: (608) 277-1855 - Fax: (608) 277-0323 


E-mail: info@aljumuah.com 


2) Kanada 


Islamic Information & Da’ wah Center International 
1168 Bloor Street West, Toronto, 

Ontario M6H 1N1, Canada 

Tel.: (416) 536-8433 - Fax: (416) 536-0417 


E-mail: comments @islaminfo.com 


TY 


3) England 

I-Muntada Al-Islami Centre 

7 Bridges Place, Parsons Green, 
London SW6 4HW, UK 

Tel.: 44 (0207) 736 9060 

Fax: 44 (0207) 736 4255 


E-mail: muntada ? almuntada-alislami.org 


Jam'iat Ihyaa’ Minhaaj Al-Sunnah 
PO Box: 24, Ipswich, Suffolk IP3 SED, UK 
Tel. and Fax: 44 (01473) 251578 


E-mail: mail Q jimas.org 


4) Saudí Arabía 


World Assembly of Muslim Youth 
PO Box: 10845, Riyadh 11443, Saudi Arabia 
Tel.: (966-1) 464-1669 - Fax: (966-1) 464-1710 


E-mail: info wamy.org 


5) Egypt 


Conveying Islamic Message Society 
P.O. Box 834 
Alexandria 


Egypt 


www islamic-message.net 


78 


Ábendingar og athugasemdir um bókina 


Ef þú hefur einhverjar vísbendingar, uppástungur eða athugasemdir. Eða ef þú vilt 
fá frekari upplýsingar um Íslam. Eða ef þér vantar hjálp við að taka Íslam sem trú 


þína, þá er þér velkomið að senda tölvupóst á eftirfarandi tölvupóstföng: 


info @islam-guide.com 


eða til höfundar bókarinnar I. A. Ibrahim at: 


ib @islam-guide.com 


www Jslamic-invitation.com 


79 


Tilvísanir 


Ahrens, C. Donald, 1988. Meteorology Today. 3. átg. St. Paul: West Publishing 
Company. 


Anderson, Ralph K., and others. 1978. The Use of Satellite Pictures in Weather 
Analysis and Forecasting. Geneva: Secretarial of the World Meteorological 


Organization. 


Anthes, Richard A., John J. Cahir, Alistair B. Fraser, and Hans A. Panofsky. 1981. 
The Atmosphere. 3. útg. Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company. 


Barker, Kenneth, and others. 1985. The NIV Study Bible, New International 
Version. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House. 


Bodin, Svante. 1978. Weather and Climate. Poole, Dorest: Blandford Press Ltd. 


Cailleux, Andre. 1968. Anatomy of the Earth. London: World University Library. 


Couper, Heather; and Nigel Henbest. 1995. The Space Atlas. London: Dorling 
Kindersley Limited. 


Davis, Richard A., Jr. 1972. Principles of Oceanography. Don Mills, Ontario: 
Addison-Wesley Publishing Company. 


Douglas, J. D.; and Merrill C. Tenney. 1989. NIV Compact Dictionary of the Bible. 
Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House. 


Elder, Danny, and John Pernetta. 1991. Oceans. London: Mitchell Beazley 
Publishers. 


80 


Famighetti, Robert. 1996. The World Almanac and Book of Facts 1996. Mahwah, 
New Jersey: World Almanac Books. 


Gross, M. Grant. 1993. Oceanography, a View of Earth. 6. útg. Englewood Cliffs: 


Prentice-Hall, Inc. 


Hickman, Cleveland P., and others. 1979. Integrated Principles of Zoology. 6. útg. 
St. Louis: The C. V. Mosby Company. 


Al-Hilali, Muhammad T., and Muhammad M. Khan. 1994. Interpretation of the 
Meanings of The Noble Quran in the English Language. 4. útg. endurskoðuð. 


Riyadh: Maktaba Dar-us-Salam. 


The Holy Bible, Containing the Old and New Testaments (Revised Standard 
Version). 1971. New York: William Collins Sons & Co., Ltd. 


Ibn Hesham, Abdul-Malek. Al-Serah Al-Nabaweyyah. Beirut: Dar El-Marefah. 
The Islamic Affairs Department, The Embassy of Saudi Arabia, Washington, DC. 
1989. Understanding Islam and the Muslims. Washington, DC: The Islamic Affairs 
Department, The Embassy of Saudi Arabia. 


Kuenen, H. 1960. Marine Geology. New York: John Wiley & Sons, Inc. 


Leeson, C. R., and T. S. Leeson. 1981. Histology. 4. átg. Philadelphia: W. B. 


Saunders Company. 


Ludlam, F. H. 1980. Clouds and Storms. London: The Pennsylvania State 


University Press. 


81 


Makky, Ahmad A., and others. 1993. Ee'jaz al-Quran al-Kareem fee Wasf Anwa' 
al-Riyah, al-Sohob, al-Matar. Makkah: Commission on Scientific Signs of the 


Quran and Sunnah. 


Miller, Albert, and Jack C. Thompson. 1975. Elements of Meteorology. 2. ütg. 
Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company. 


Moore, Keith L., E. Marshall Johnson; T. V. N. Persaud, Gerald C. Goeringer, 
Abdul-Majeed A. Zindani, and Mustafa A. Ahmed. 1992. Human Development as 
Described in the Quran and Sunnah. Makkah: Commission on Scientific Signs of 


the Quran and Sunnah. 


Moore, Keith L., A. A. Zindani, and others. 1987. Al-E’jaz al-Elmy fee al-Naseyah 
(The scientific Miracles in the Front of the Head). Makkah: Commission on 


Scientific Signs of the Quran and Sunnah. 


Moore, Keith L. 1983. The Developing Human, Clinically Oriented Embryology, 
With Islamic Additions. 3. átg. Jeddah: Dar Al-Qiblah. 


Moore, Keith L., and T. V. N. Persaud. 1993. The Developing Human, Clinically 
Oriented Embryology. 5. útg. Philadelphia: W. B. Saunders Company. 


El-Naggar, Z. R. 1991. The Geological Concept of Mountains in the Quran. 1. átg. 


Herndon: International Institute of Islamic Thought. 


Neufeldt, V. 1994. Webster's New World Dictionary. Third College Edition. New 
York: Prentice Hall. 


82 


The New Encyclopaedia Britannica. 1981. 15. útg. Chicago: Encyclopaedia 


Britannica, Inc. 


Noback, Charles R., N. L. Strominger, and R. J. Demarest. 1991. The Human 
Nervous System, Introduction and Review. 4. átg. Philadelphia: Lea & Febiger. 


Ostrogorsky, George. 1969. History of the Byzantine State. Translated from the 
German by Joan Hussey. Endurskoðuð útg. New Brunswick: Rutgers University 


Press. 


Press, Frank, and Raymond Siever. 1982. Earth. 3. átg. San Francisco: W. H. 


Freeman and Company. 


Ross, W. D., and others. 1963. The Works of Aristotle Translated into English: 


Meteorologica. 3. bindi. London: Oxford University Press. 


Scorer, Richard, and Harry Wexler. 1963. A Colour Guide to Clouds. Robert 


Maxwell. 


Seeds, Michael A. 1981. Horizons, Exploring the Universe. Belmont: Wadsworth 
Publishing Company. 


Seeley, Rod R., Trent D. Stephens, and Philip Tate. 1996. Essentials of Anatomy & 
Physiology. 2. útg. St. Louis: Mosby-Year Book, Inc. 


Sykes, Percy. 1963. History of Persia. 3. átg. London: Macmillan & Co Ltd. 


Tarbuck, Edward J., and Frederick K. Lutgens. 1982. Earth Science. 3. ütg. 
Columbus: Charles E. Merrill Publishing Company. 


83 


Thurman, Harold V. 1988. Introductory Oceanography. 5. átg. Columbus: Merrill 
Publishing Company. 


Weinberg, Steven. 1984. The First Three Minutes, a Modern View of the Origin of 


the Universe. 5. prentun. New York: Bantam Books. 


Al-Zarkashy, Badr Al-Deen. 1990. Al-Borhan fee Oloom Al-Quran. 1. útg. Beirut: 
Dar El-Marefah. 


Zindani, A. A. This is the Truth (video tape). Makkah: Commission on Scientific 


Signs of the Quran and Sunnah. 


Nümerakerfi á mismunandi hadíóum 


Nümerakerfinn sem notuð eru á Hadíðum' sem nefnd eru í þessari bók eru 


eftirfarandi: 


=  Saheeh Muslim: samkvæmt númerakerfi Muhammad F. Abdul-Baqy. 

= Saheeh Al-Bukhari: samkvæmt nümerakerfi Fath Al-Bari. 

=  Al-Tirmizi: samkvæmt númerkerfi Ahmad Shaker. 

=  Mosnad Ahmad: samkvæmt númerakerfi Dar Ehya’ Al-Torath Al-Araby, 
Beirut. 

=  Mowatta' Malek: samkvæmt númerakerfi Mowatta’ Malek. 

=  Abu-Dawood: samkvæmt númerakerfi Muhammad Muhyi Al-Deen Abdul- 
Hameed. 

= [bn Majah: samkvæmt númerakerfi Muhammad F. Abdul-Baqy. 

=  Al-Daremey: samkvæmt númerakerfi Khalid Al-Saba Al-Alamy og 


Fawwaz Ahmad Zamarly. 





! Hadeeth (hadíða) er staðfest frásögn rituð af fylgisveinum spámanninum Múhammeð ae af pvi sem hann 
sagði, gerði og samþykkti. 


84 


